





A A 


ml Í 


IN. ÆR 


Sum F OG DAUÐI. 


ÞRJÚ ERINDI 


EINAR HJÖRLEIFSSON KVARAN 


REYKJAVÍK 
ÚTGEFANDI: ÞORSTEINN GÍSLASON 
MOCMXKXVII 





18. 


am 
ur * 
Sp 


Do 


LÍF 


OG DAUÐI- 





A 2. = — 

















18.939 
LÍF OG DAUÐI 


ÞRJÚ ERINDI 


EFTIR 


EINAR HJÖRLEIFSSON KVARAN 


Sé 
þ 


á 
á 
A þ 
LX 
ks 


REYKJAVÍK 
ÚTGEFANDI: ÞORSTEINN GÍSLASON 
MCMXVII 





PRNETSMIÐJAN RÚN 





MÓTÞRÓINN GEGN 
RANNSÓKN DULARFULLRA 
FYRIRBRIGÐA 


ERINDI FLUTT Á AKUREYRI 13. ÁG. 1916 OG VÍÐAR 








ER 








hja Í Þið vitið öll, að mótþrói hefir verið gegn 
Mótþróinn rannsókn dularfullra fyrirbrigða. Eg ha ; 

, ið s Er af r€ Á æi á a LO oO 

0 annsóki 1 Í igða. Eg hygg, 


að sá mótþrói sé að réna, hafi fengið dauða- 
meinið, leggist bráðum á banasængina. 

Þeir eru nú orðnir svo margir af merkismönnum þjóð GEYN 
anna, helztu vísindamönnunum, helztu skáldunum, helgtu> NS 
djúphyggjumönnunum, helztu prestunum, helztu stjófrfit „A 
málamönnunum, helztu kaupsýslumönnunum í ýms. 
löndum, sem telja þá rannsókn merkasta málið, kr“ 
mannsandinn fæst við, að það er óhugsandi annað en að 
það lið sé nógu öflugt til þess að fleyta málinu áfram 
til sigurs. En eg vona, að enginn misskilji mig svo; að 
hann geri sér í hugarlund, að eg vilji halda því fram, að 
mótþróinn sé ekki lengur tilfinnanlegur. Þá væri eg að 
gera mig hlægilegan: Þið vitið öll um mótþróann. Og ef 
til vill bera sum ykkar hann í brjóstinu í ríkum mæli. 
Hvernig stendur á þessum mótþróa' 
Hvernig getur því vikið við, að mann- 
kynið tekur ekki með glampandi fögnuði 
vitneskjunni um það, að mannsálin sé margfalt máttugri, 
æðri, dýrlegri vera en nokkur hafði hugsað sér áður“ 
Vitneskjunni um það, að mennirnir eigi að lifa og þrosk- 
ast eftir dauðann? Vitneskjunni um það, að vakað sé 





Hvers vegna 
mótþrói ? 








S 


yfir okkur úr öðrum heimi af ástvinum okkar og af æðri 
verum? Það er þetta, sem rannsókn dularfullra fyrir- 
brigða hefir verið að leiða í ljós. Er þetta nokkuð ljótt? 
Er þetta nokkuð ógeðfelt mannsandanum? Nei. En mönn- 
um veitir svo örðugt að átta sig á þvi, að þetta sé að 
koma upp úr kafinu. 
Eni Insta og dypsta aðalástæðan er sjálfsagt 
ti Ág sú, að það hefir fallið í okkar hlutskifti 
að lifa á efnishyggju-öld — öld þeirrar hfs- 
skoðunar, að tilveran sé ekki að neinu leyti andlegs eðlis, 
að mannsálin sé að eins afleiðing af efnasamböndum 1 
líkamanum, og að ekkert sé til utan við efnisheiminn eða 
við hliðina á honum. Þessi lífsskoðun hefir náð tangar- 
haldi á vísindamönnunum á síðustu öld, og frá þeim 
hefir hún færst út til okkar allra. Hún hefir náð tangar- 
haldi á okkur öllum, hvort sem við vitum það eða ekki, 
hvort sem við viljum við það kannast eða ekki. Sumpart 
hefir hún smogið inn í sál okkar alveg ómenguð. Sum- 
part hefir hún gert annan heim svo óverulegan í hugum 
okkar, að við höfum alveg hætt að hugsa okkur, að við 
gætum orðið annars heims varir en hins jarðneska 
heims. Áhuginn á öðrum heimi og eilífðarmálunum hefir 
orðið rýr og þokukendur í þessu andlega lofti hjá afar- 
mörgum mönnum. 
Það voru eftirtektarverð svör, sem brezka 


Spurningar Sálarrannsóknafélagið fékk skömmu ettir 
Sálarrann- síðust lIdamót. Það hafði sent út um 
, , . Nn NN Cc c be AC c se 
sóknafélagsins. S 9050 att a 


heiminn spurningar, til þess að reyna að 
fá einhverja hugmynd um, hvað þessi áhugi sé mikill með 
mannkyninu. Af 3218, sem svöruðu, voru það 1271, sem 


æ 


9 


annaðhvort neituðu því, að þeir vildu fá nokkura visinda- 
lega vitneskju um annað líf, eða sögðu, að sér stæði alveg 
á sama, hvort nokkurt annað líf væri til eða ekki. Og af 
þa hóp manna, 3218, voru það að eins 681, eða vel 
21%, sem svöruðu svo, að af því yrði ráðið, að þeir óskuðu 
þess verulega að fá vísindalega vissu um það, að mennirnir 
eigi að lifa eftir dauðann. Einn af forsetum félagsins, dr. 
F.C. S. Schiller, prófessor í Cambridge, hefir gert þessi 
svör að umræðuefni í einkar-vandaðri ritgjörð. Hann kemst 
að þeirri niðurstöðu, ekki eingöngu út at þessum svör- 
um, heldur jafnframt út af annari þekking sinni á mönnun- 
um, að á hverjum einstökum tíma sé það vafa- 
laust minni hluti mannanna, og að líkindum að eins litill 
minni hluti, sem láti sig eilífðarmálin nokkuru skifta. 
Eg er á alveg sama máli. Eg held, að þið verðið oll 
sama máli, ef þið hugsið ykkur vel um, og dragið hrein- 
skilnislegar álykt anir af reynslu ykkar á mönnunum. 
Svona er efnishyggjan búin að fara með okkur: Fæstir 
okkar hugsa neitt um það, nema á alveg sérstökum 
reynslustundum, hvort við erum í raun og veru dægur- 
flugur, eða hvort við kunnum að vera börn guðs og hot- 
um fengið að Þig á á ga á morgni tilverunnar það eðli, 
að geta aldrei dáið, fá að fa og verða að hta 
um aldir alda. 


Einu 
trúarbrögðin. 


Mér liggur við að segja, að í raun og veru 
hafi efnishygg jan verið um tíma einu trú- 
arbrögð Vesturlandamanna, okkar Íslend- 
inga eins og annara. lil þess að gera okkur grein þessa, 
þurfum við ekki annað en að athuga það, að ef við heyrum 
um einhverjar nýstárlegar uppgötvanir, sem við jarðnesk- 





TAÐ RT STR Ðe A jó a 


IO 


an heim eru bundnar, þá trúum við þeim umsvifalaust, 
ef einhverjir þeir menn taka ábyrgð á þeim, sem við telj- 
um áreiðanlega; við trúum þeim uppgötvunum, þó að 
þær séu allsendis ólíkar allri reynslu sjálfra okkar, og 
þó að við getum ekki minstu vitund í þeim skilið. Hug- 
urinn veitir enga fyrirstöðu, þegar nýjungarnar eru á 
þessu sviði. En hve nær sem við fáum fréttir af nýjung- 
um, sem benda út yfir efnisheiminn, þá er okkar fyrsta 
hugsun sú, að þetta hljóti að vera einhver blekking. Og 
margir okkar þverskallast við að veita þeim nýjungum 
viðtöku, þó að þær séu staðfestar af alveg sömu visinda- 
mönnunum, sem siðaður heimur tekur skilyrðislaust trú- 
anlega, þegar þeir segja frá uppgötvunum sínum á sviði 
efnisheimsins. Þetta kemur af engu öðru en því, að efnis- 


hyggjan er orðin okkar trúarbrögð — það er efnið eitt, 
sem við erum alveg sannfærðir um, — þó að við imynd- 


um okkur alt annað, og þó að við játum alt annað, og þó 
að sumir okkar prédiki alt annað. 

Ekki megið þið samt skilja mig svo, sem 
eg sé eingöngu með úlfúð í garð efnis- 
1yggjuvísindanna í sambandi við þetta 
mál. Þau vísindi hafa kent mönnunum að athuga ná- 
kvæmlega. Og þau hafa líka kent þeim að draga gætileg- 
ar ályktanir. Hvorttveggja var óhjákvæmilegt, til þess 
að rannsókn dularfullra fyrirbrigða gæti farið fram at 
nokkuru viti. Mér liggur næst að halda, að það sé einhver 
vitur forsjón, sem hefir ráðið því, að rannsókn dularfullra 
fyrirbrigða komst ekki verulega á dagskrá hjá mannkyn- 
inu, fyr en reynsluvísindin höfðu kent mönnum að láta 
alt fara tryggilega fram og forðað þeim frá hinum og 


Ö ö 


Kensla reynslu- 
vísindanna. 





11 


öðrum ógöngum, sem þessi rannsókn hefði sennilega leitt 
þá út í, meðan þroskinn var minni. 
Þessi er þá aðalundirrót mótþróans, eftir 
því sem eg lít á. En hann kemur fram í 
ýmsum myndum. Með öðrum orðum, hann 
ber fyrir sig hinar og aðrar ástæður, heldur fram hinum 
og öðrum mótbárum. Það eru þessar mótbárur, sem mig 
langar til að gera að umræðuefni, — auðvitað ekki allar, 
en þær, sem eg hefi mest orðið var við. 
Eg kem þá að fyrstu mótbárunni. En þar 
verð eg að fara fljótt yfir sögur. Hún er 
sú, að rannsókn dularfullra fyrirbrigða sé 
ekkert annað en vitleysa. Þessi svo nefndu dularfullu 
fyrirbrigði séu engin til. „Trancinn“ sé venjulega svik, ein- 
stöku sinnum einhver sjúkdómur; sama sé að segja um 
ósjálfráða skrift. Engin skeyti hafi komið, sem ástæða 
sé til fyrir heilvita menn að ætla, að geti verið frá öðrum 
heimi. Aldrei hafi nokkur maður séð svip; slíkt sé ekki 
annað en kerlingabækur eða vísvitandi lygar, rangar at- 
huganir eða skynvillur. Alveg eins sé um raddir, sem 
menn þykist hafa heyrt, og geti ekki skýrt annan veg, 
en að þær séu komnar frá ósýnilegum verum ; þær séu 
ekki annað en búktal, eða einhver önnur blekking. Svo 
nefndar manngerfingar hafi aldrei komið fyrir, séu ekki 
annað en miðlarnir sjálfir, í ýmis konar gerfi, eða stopp- 
aðar leikbrúður. Eg þarf ekki að hafa þessa upptalningu 
lengri, þó að miklu mætti við hana bæta. Þið þekkið öll 
þessar mótbárur, þessa heildar-afneitun allra dularfullra 
fyrirbrigða. 

Þessum mótbárum get eg ekki svarað í þetta sinn. 


Ymsar myndir 
mótþróans. 





Rannsóknin 
vitleysa. 


Í 
Í 
á 





A 5 TR EÐ Ý LA — Ft am ; Td sr r a A Si 
A A A 


12 
Við þá menn, sem halda þeim fram, get eg ekki annað 
sagt en þetta: Kynnið ykkur það mikla rafitsóknarstarf, 
sem fram hefir farið á nokkurum síðustu áratugunum. Afl- 
ið ykkur vitneskju um það, á hve feykilega römmum rök- 
um margir af mestu vitmönnum þjóðanna reisa sannfær- 
ing sína, ekki að eins um það, að fyrirbrigðin gerist, held- 
ur líka um hitt, að mörg þeirra stafi frá öðrum heimi. Og 
reynið þið sjálfir fyrir siðhr ef þið eigið þess sokiðirh 
kost. Geymið þið að minsta kosti alla dóma um það, þang- 
að til þið hafið fengið einhverja verulega fræðslu um það, 
annaðhvort af bókum eða af eigin reynd,og helztaf hvoru- 
tveggja. Þá fræðslu geta menn ekki fengið af einum eða 
tveimur fyrirlestrum. Hún verður, meira að segja, að 
grundvallast á fyrirbrigðunum í heild sinni, ef hún á að 
vera verulega veigamikil. Sannleikurinn er sá, að fræðin 
um dularfull fyrirbrigði, er að verða að heilli vísinda- 
grein, og hún þurkast ekki út úr tilverunni með ein- 
tómri vanþekking. 
Mér dettur í hug samtal, sem eg átti við 
prest hér á landi fyrir nok kurum árum. 
— „Ósköp er eg mikið á móti þessum til- 
raunum ykkar þarna í Reykjavík við dularfull fyrir- 


Trúarlegar 
ástæður. 


brigði,“ sagði presturinn. — „Jæja, eruð þér það?“ sagði 
eg. „Þér hafið náttúrlega lesið mikið um málið?“ — 
„Ónei,“ sagði presturinn. — „Hvaða bækur hafið þér 
lesið um það?“ spurði eg. — „Eg hefi ekki lesið neina 
bók um það,“ sagði presturinn. — „Þér hafið þá líklegast 


fengið einhverja reynslu sjálfur af málinu?“ sagði eg. — 
Nei, þá reynslu vildi presturinn alls ekki fá, enda hafði 
ekki fengið hana. Eg lét á mér skilja, að mér fyndist það 





0 


13 


nokkuð mikil fljótfærni að vera „ósköp mikið á móti“ 
máli, sem maður hefði ekkert lesið um og ekki haft neina 
reynslu af sjálfur. Það kom þá upp úr kafinu, að prest- 
urinn var á móti málinu af trúarlegum ástæðum. Og 
þessar trúarlegu ástæður voru þær, að rannsókn dular- 
fullra fyrirbrigða mundi vera bönnuð í Móselögum. 

Ef eg á að vera alveg hreinskilinn við ykk- 
ur, þá verð eg að kannast við það, að þessi 
viðkvæmni fyrir Móselögum hefir mér alt af fundist dá- 
lítið skringileg. Eg hefi aldrei orðið var við, að menn 
hneykslist neitt verulega á því, þó að brotið sé á móti 
lögmáli Jesú Krists. Eg hefi margsinnis heyrt menn 
stæra sig af því, að þeir hati suma menn, og að það 
væri þeim mikil ánægja að gera þeim hitt og annað til 
meins. Menn hlusta á slíkt einstaklega rólega og þeim 
finst það ekki nema eðlilegt og sjálfsagt. Kristur bauð 
mönnum þó að elska alla menn, líka óvini sína. Lang- 
fæstir telja það nokkura synd að brjóta móti þessu boð- 
orði. Það er ekki talin svo mikil synd að hata. En et 
til dæmis að taka harmþrungin móðir elskar fram- 
liðið barnið sitt svo heitt, að hún vill fyrir hvern mun 
fá alla vitneskju um það í öðrum heimi, sem henni er 
unt, hvað sem Móselögum líður, leitar sambands við það, 
og finnur ómetanlega hugsvölun í því að komast að raun 
um, að barnið heldur áfram að unna henni, engu minna 
en hér í heimi — þá er þetta talið mjög viðsjárverð synd. 
Ekkert er það látið bæta fyrir móðurinni, þó að guð- 
spjöllin sýni mönnum skýlaust, að Jesús Kristur hati 
sjálfur leitað sambands við framliðna menn á undan burt- | 
för sinni úr þessum heimi, og þó að kristnin sjálf sé | 


Móselög. 


a Á IR FR nn a OL a ær 
A ET = mm nn “ 





14 


grundvölluð á því sambandi, sem hann fékk komið á við 
jarðneska menn, eftir að hann var sjálfur kominn til æðri 
heima. Finst ykkur ekki eitthvað vera bogið við þetta? 
Finst ykkur ekki þetta benda á, að hugmyndir sumra 
manna um andlegt og siðferðilegt verðmæti muni ekki 
vera í sem beztu lagi? Og finst ykkur ekki, að það muni 
geta verið neitt ísjárvert frá kristilegu sjónarmiði að 
setja Móselög langt fyrir ofan breytni Jesú Krists sjálfs ? 
Þetta kynni að verða ofurlítið skiljanlegra, ef við vær- 
um nokkuð að reyna að halda Móselög að öðru leyti. 
En þið vitið öll, að það reynum við ekki. Við brjótum 
daglega, undantekningarlaust allir, gegn fyrirmælum í 
Móselögum, sem eru alveg jafn-skýlaus eins og bannið 
gegn því að leita frétta af framliðnum. Við mötumst 
varla svo, Íslendingar, að við brjótum ekki gegn Móse- 
lögum. Og öllu okkar lífi högum við alt annan veg en 
Móselög mæla fyrir. Ef einhver okkar færi að Mhfa ettir 
sumum fyrirmælum Móselaga, þá fengi hann að minsta 
kosti æfilangt betrunarhús, og líklegast yrði hann háls- 
högginn — ef hann yrði ekki látinn njóta þess, að hann 
væri talinn brjálaður. 
Aðrir bera fyrir sig þá mótbáru, að það, 
Ekki ætlað  N 2 m IR 
þr hvað lítið okkur hetir verið „opinberað 
um annan heim, bendi á, að okkur sé ekki 
ætlað að vita meira um hann en við vitum. Ef mannkynið 
hefði yfirleitt farið eftir þeirri hugsun, þá hefði litið 
orðið úr þekkingar-framförum þess. Okkur hefir ekki 
verið mikið „opinberað“ um þennan heim. Guð 
hefir auðsjáanlega talið það nóg að gefa okkur vitsmun- 
ina og aðra hæfileika, sem við höfum þurft á að halda. 





EÐ ij 


FRA 


; 


IS ð í 


Svo höfum við mátt gera svo vel að hafa fyrir því að 
beita þeim, til þess að öðlast þekkinguna. Það hafa Á 
verið þeir tímar, að þá leit eftir þekkingu á jarð- | 
neskum efnum hafa fáfróðir menn talið syndsamlega, | 
gagnstæða tilætlun guðs. Þeir allra-fáfróðustu hafa venju- 
lega verið ótrauðastir til þess að fullyrða um það, hvað 
alvizkan sjálf ætli fyrir sér. Nú eru flestir, líklegast nokk- 
urnveginn allir, komnir á þá skoðun, að okkur sé leyfi- 
legt að afla okkur þekkingar á öllum efnum, sem heyra 
til Jarðnesku lífi. En þeir eru margir, sem draga þar strik 
og segja: Hingað en ekki lengra með þekkinguna! Mér 
finst sú takmörkun fyrir þekkingar-þrá mannsandans al- 
veg ástæðulaus. Frá sjónarmiði trúmanna finst mér hún 
sérstaklega mikil fásinna. Hvað er þekkingin í ljósi trúar- 
innar? Fyrst og fremst opinberun á dýrð guðs. Verulega 
trúhneigðir menn líta“ alt af svo á. Hvernig getið þið 
hugsað ykkur, að það sé gagnstætt fyrirætlunum guðs, 
að við öflum okkur þess skilnings á dýrð guðs, sem 
okkur er unt að afla okkur? Hafið þið nokkurn tíma 
heyrt færð nokkur skynsamleg rök að því? Eg hefi ekki 
heyrt það. Og eg hefi aldrei heyrt neinar skynsamlegar 
ástæður færðar að því, að máttarvöldum alheimsins sé 
ekki trúandi fyrir því að skamta okkur þekkingar-mögu- 
leikana í samræmi við vilja föður okkar á himnum. 

Hvernig stendur á því, að menn draga þetta 
strik, gera þennan mikla mun á rannsókn 
jarðneskra efna og rannsókn á því, sem 
heyrir öðrum heimi til? Aðalorsökin er vafalaust sú, að 
annar heimur er svo óverulegur í hugum manna. Ef þeir 
gerðu sér þess grein, að framliðnir menn eru alveg sömu 


Annar heimur 
óverulegur. 





s. I 2 


a A 
= nn 3 í — a ' 
þ 
„ 


| 





I6 


mennirnir eins og þeir voru hér á jörðinni, með sömu 
skynsemi, sömu tilfinningar, sömu endurminningar, sömu 
eftirlanganir, að mjög miklu leyti sömu takmarkanir, þá 
get eg ekki skilið, að menn mundu fremur telja sjálfsagt 
að afrækjast ástvini sína í öðrum heimi en þessum. Ef 
barn okkar í þessum heimi breiðir móti okkur faðminn, 
þá hrindum við því ekki frá okkur. Við lútum niður að 
því, eða tökum það upp, og kyssum það. En fæstir okkar 
finna neina köllun hjá sér til þess að vera góðir við börnin 
sín, eftir að þau eru komin inn í annan heim. Af hverju 
ætti það að koma öðru en því, að framliðnu börnin eru 
orðin óveruleg í hugum okkar? Þið getið reitt ykkur á 
það, að væru þau jafn-veruleg í hugum okkar eins og 
þegar við vorum að breiða ofan á þau, eða bera þau á 
handleggnum, eða lauga á þeim líkamann, sem okkur 
fanst yndislegastur í allri tilverufini, eða leggjast út af 
hjá þeim, eða kenna þeim faðirvor, — þá mundum við 
ekki spyrja Móselög um leyfi til þess að halda áfram 
að hafa afskifti af þeim, ef þess væri kostur. Og þá 
mundum við ekki vera að búa okkur til aðrar eins grýlur 
og þá, að guð ætlaðist ekki til þess. Við gengjum að 
þeim afskiftum sem jafn-sjálfsögðum, eins og afskiftin 
af jarðneskum ástvinum okkar eru. 

Loks kem eg að þeirri mótbárunni á sviði 
trúarlífsins, sem mér finst í raun og veru 
mest um vert. Mörgum gezt alls ekki vel 
að þeirri vitneskju, sem fengist hefir, eða 
fullyrt er að fengist hafi, við rannsókn dularfullra fyrir- 
brigða. Trúmennirnir finna til þess, að hún breyti trúar- 
hugmyndunum. Sumt af því, sem hefir verið þeim dýr- 


Mönnum gezt 
ekki að 
vitneskjunni. 


t/ 


mætt, finst þeim verða að engu. Ný atriði koma, sem 
sumum finnast ekki vekja neina huggun né hughreysting. 
Eg get ekki farið langt út í þá sálma að 


Sæla og gg 
8 þessu sinni 


vansæla. 





að eins bent lauslega á eitt 
dæmi. Í barnalærdómnum hefir okkur ver- 
ið kent það, að þegar eftir andlátið fari sálin annaðhvort 
í eilifa sælu eða eilífa vansælu, eftir því, hvort maðurinn 
hefir lífað hér í heimi vel eða illa. Við sláum vanalega 
strik yfir vansæluna í huga okkar. Við trúum ekki á 
hana. Það er vafalaust undantekning nú orðið, ef nokkur 
Íslendingur hugsar sér, að nokkur maður hafi farið í 
eilifar kvalir. Menn trúa því, að þeir fari í eilífa sælu. 
Ei menn iðrist einhvern tíma fyrir andlátið, þá taki náð 
guðs þá að sér. Ef þeir iðrist ekki, þá verði einhvern veg- 
inn séð um það, að þeir gjaldi ekki synda sinna, og að 
þeim geti liðið vel. Því að náð guðs sé óendanleg. Senni- 
lega hafa einhverjir ykkar spurt eða heyrt spurt, hvernig 
dauðvona manni liði. Og ef maðurinn hefir þá verið dá- 
inn, hefir komið svarið: „Nú líður honum vel.“ Allur 
þorri manna er farinn að hugsa sér, að okkur líði öllum 
vel, þegar við höfum losnað við þennan líkama, sem 
hefir reynst mörgum svo mikill vandræðagripur. 
Ekki er þess að dyljast, að vitneskjan, sem 
rannsókn dularfullra fyrirbrigða hefir flutt, 
breytir þessum hugmyndum töluvert. Eg 
minnist þess ekki, að hafa séð nýju hugmyndirnar koma 
fram í ljósara og einfaldara búningi en í sögu Selmu 
Lagerlöf: „Drottinn og Pétur postuli.“ Postulinn er í 
himnaríki. En þar er hann harmþrunginn út af móður 
sinni, því að hún er í helvíti. Það titrar í honum hver 


„Drottinn og 
Pétur postuli.“ 


Lif og dauði. 2 


—— — 





I8 


taug af meðaumkun með móður sinni, og honum finst 
jafnvel, að hann eigi það skilið, að fá að hafa móður sína 
hjá sér. Drottinn Kristur verður hryggur út af sálarstríði 
postulans. Því að móðir hans hafði ekki verið svo skapi 
farin, að hún gæti komist inn í sælu himnaríkis. Hún 
hafði aldrei hugsað um annað en peninga, og við bág- 
stadda menn hafði hún verið miskunnarlaus. Drottinn 
bendir honum á, að móðir hans muni ekki þrífast í 
himnaríki. En postulinn situr við sinn keip. Og þá er 
engill sendur til þess að sækja hana neðan úr helvíti 
til himnaríkis. Hann finnur konuna og lyftir henni upp á 
vængi sína, og postulinn ætlar að fara að gráta af fögnuði. 
Þá hengir fjöldi af öðrum vansælum sálum sig utan í 
hana, til þess að njóta góðs af þeirri einkennilegu ferð, 
sem nú fellur milli heimanna, paradísar og vansæluheims- 
ins. Postulanum þykir. þetta mikil sæmd fyrir móður 
sína, að eiga kost á að hjálpa svona mörgum vansælum 
sálum úr glötuninni. En móðir hans er ekki að hugsa um 
það. Hún þrífur um hendur þeirra, losar um handtök 
þeirra og hver eftir aðra detta þær niður 1 djúpið. 
Postulinn hrópar til hennar, biður hana í guðs bænum 
að vera miskunnsöm við þessa vesalinga. En hún sinnir 
því ekkert. Að lokum var ekki eftir nema éin vansæl 
manneskja, sem hékk á móður postulans. En gamla konan 
er þangað til að rífa í hana og rykkja, að hún fær líka 
hrist hana af sér. Þá var eins og engillinn misti mátt- 
inn. Hann misti tökin á gömlu konunni og hún hrap- 
aði niður í djúpið. En Pétur postuli grét lengi og beisk- 
lega. 

Aldrei hefði eg trúað því,“ sagði drottinn, „að þú 


> ja 





- --—- — = nn in in ni SÁ = 
= Ti II - a Sn = n nn nn — a 


I9 


mundir gráta svona, sankti Pétur, fyrst þú ert kominn 
í sælustaðinn.“ 

Þá hóf þessi gamli þjónn guðs upp höfuð sitt og mælti: 
„Hvaða sælustaður er þetta, þar sem eg heyri kveinstafi 
kærustu ástvina minna og horfi á þrautir náunga míns ?“ 

En ásjóna drottins varð dimm af sárustu sorg. „Hvað 
ætli eg vilji annað fremur en að býa ykkur öllum sælu- 
stað, þar sem ekkert er annað en sólbjört hamingja?“ 
mælti hann. „Skilurðu það ekki, að það var erindið, þegar 
eg fór niður til mannanna og kendi þeim að elska náung- 
ann eins og sjálfan sig? Því að meðan þeir gera það ekki, 
er enginn griðastaður til á himni né jörðu, þar sem sárs- 
aukinn og sorgin geta ekki náð þeim.“ 

a Pétur er í sælustaðnum. En jafnvel þar er 
samfeld heild. "ANN sorgbitinn, at því að þeir eru sumir 

vansælir, sem hann ann hugástum. Með 
oðrum orðum: tilveran er svo samfeld heild, að enginn 
getur orðið sæll, meðan einhverjir aðrir eru vansælir. 
Því betri sem mannverurnar verða, því næmari verður til- 
finning þeirra á bágindi annara. Og að hinu leytinu: 
Meðan mannverurnar vantar kærlerkann, getur ekki sjálf- 
ur. drottinn Kristur komið þeim inn í sæluna, þó að 
hann sendi engla sina eftir mönnunum. Þeir eru ekki 
færir um að veita henni viðtöku — ekki þeirri sælu, 
sem um getur verið að tefla, þegar holdlegar nautnir 
eru orðnar að engu og lifið er alt orðið andlegs eðlis. 

Þetta, sem Selma Lagerlöf er að segja í þessari sögu, 
er eitt aðalatriðið í þeirri vitneskju um lífið hinumegin, 
sem fengist hefir við rannsókn dularfullra fyrirbrigða. 
Vitanlega ber ekki að dyljast þess, að.allur þorri þeirra 


8 í 
1 
í 

. 
UR 
. 


2 ok 


= —2..—.—.2—..—..— — ann nú 








ki án A A a mm „7 ——— 


20 


framliðinna manna, sem gert hafa vart við sig, tjá sig 
hafa skift svo um til batnaðar, að naumast verði saman 
borið, af því að það tilverustig, sem þeir eru komnir inn á, 
sé alt miklu æðra og fullkomnara en jarðneska stigið. 
Úr ið gið hið „Hetir þú nú breytt um til betra Er spurðum 
á fjallstind. við Í ilraunafélagsmenn 1 Rvik einu sinni 
Iramliðinn mann, sem var að tala við okk- 
ur. Eg leyfi mér að nefna þá vitsmunaveru „framliðinn 
mann, þó að eg gangi að því vísu, að stundum séu þær 
verur, sem við menn tala á tilraunafundum, ek ki fram- 
liðnir menn, heldur einhverir þættir úr vitundarlífi miðl- 
anna sjálfra. En þessi vera sannaði svo ramlega, hver 
hún væri, að undan þeim sönnunum tel eg ókleift að 
komast. „Hefir þú nú breytt um til betra?“ spurðum við. 
— „Hugsið þið ykkur,“ sagði hann, „að flytjast alt í 
einu úr mógröf upp á fjallstind í yndislegasta veðri, 
þegar sólin er að koma upp.“ — Lík svör eru mjög al- 
geng um allan heim. 
En að hinu leytinu ber því ekki að gleyma, 
og á það eru aldrei dulur dregnar frá öðr- 
um heimi, að örðugleikarnir þar geta orðið 
miklir um stund, þeim sem eru mjög illa 
hæfir fyrir hinn nýja heim. Menn verða að hafa nokkuð 
fyrir því að verða hæfir fyrir þann heim. Því minna verk 
sem menn hafa lagt í það í þessu lífi, því meira verk 
verða menn að leggja í það í öðru lífi. Það er í minum 
augum meginkjarni hinnar nýju vitneskju um annað lit. 
Þessi vitneskja varpar nýju ljósi yfir ummæli Krists um 
„myrkrið fyrir utan“, sem hefir verið lagt út rangt í 
eldri bibliuþýðingum og nefnt „yztu myrkur“. Það virð- 


Örðugleikarnir 
geta orðið 
miklir. 


21 

ist vera reynsla sumra manna fyrst eftir að þeir koma 
inn í annan heim, að það er eins og skilningarvitum 
þeirra sé lokað fyrir þeim unaði og þeirri gæzku, sem 
í raun og veru er umhverfis þá. 

En við megum ekki fyrir nokkurn mun 
hugsa okkur, að þeir, sem eiga eitthvað 
bágt í öðrum heimi, séu yfirgefnir af guði og góðum 
mönnum. Eins og eg sagði áðan: því betri sem mann: 
verurnar verða, því næmari verður tilfinning þeirra á 
bágindi annara. „Þegar kærleikslaus sál kemur hingað,“ 


Ekki yfirgefnir. 


segir Júlía í einu af bréfum sínum til Steads, „er eins 
mikið um það hugsað að fagna henni, eins og þegar kær- 
leiksrík sál kemur.“ „Helvíti er til hérnamegin, eins og 
himnaríki,“ segir hún í öðru bréfi. „En það er fögnuður 
himnaríkis að vera stöðugt að tæma helvíti.“ 

Það er þessi vitneskja, sem mörgum veitir 
svo afar-örðugt að sætta sig við. Mönnum 
hefir ávalt veitt örðugt að sætta sig við 
nýja vitneskju, sem eitthvað hefir komið nálægt trúmála- 
sviðinu. Þegar framþróunarkenningin kom upp, þá vakti 
hún hrylling og andstygð í sálum margra manna, alls 
þorrans er víst óhætt að segja. Mönnum fanst tign manns- 
ins vera að fara forgörðum, ef þeir áttu að trúa því, að 
maðurinn væri runninn upp úr dýraríkinu. Nú eru þeir 
vist fáir, sem gera sér grillur út af því. Og hugsið ykkur 
þá óhemju-umturnun, sem kenningar Krists gerðu á erfi- 
kenningum Gyðinga. Það var svo sem ekki neitt undarlegt, 
að þeir krossfestu hann, né heldur hitt, að fariseinn Sál 
legði kapp á að bæla niður hreyfingu, sem honum hefir 
fundist vera að kollvarpa öllum dýrmætustu hugsjónum 


Ný vitneskja 
óvinsæl. 








22 


þjóðar sinnar — þangað til hann fékk að sjá meistarann 
úr öðrum heimi og gerðist Páll postuli. 

Mörgum trúuðum mönnum veitir örðugt að sleppa hug- 
myndinni um algerða sælu, þegar yfir um er komið, og 
að sætta sig við hugsunina um það, að þeir eigi að byrja 
þar á einhverju nýju striti og nýjum örðuglerikum. Fyrir 
þá sök vilja þeir ekki aðhyllast þessa nýju vitneskju, 
eins og loka sig inni fyrir henni. Mér finst þetta vel skilj- 
anlegt. Samt held eg, að það stafi af því, að þeir hugsi 
ekki málið nógu vandlega. Mér finst, að eilífðin mundi 
verða óþolandi, ef hún væri gjörsneydd öllu starfi. Og 
öllu starfi fylgir mótspyrna og áreynsla og örðugleikar. 
Að hinu leytinu finst mér, að annað líf mundi verða mun 
lægra og óvirðulegra, ef afstýrt væri þar vitneskjunni um 
örðugleika annara. En sú vitneskja girðir fyrir fullkomna 
sælu góðra manna. 

Þá eru aðrir menn, sem þrá hvíld, ekkert 
annað en hvíld, þó að það sé hvíld gratar- 
innar. Þeim er meinilla við allar vísinda- 
legar-sannanir fyrir áframhaldi lífsins eftir dauðann. Þeim 
er nokkuð sama um trúarbrögðin. Þau eru í þeirra aug- 
um ósannað, nokkuð meinlaust hjal. En vísindalegar sann- 
anir hrista menn ekki af sér jafn-auðveldlega. Af þéssu 
stafar a sr þessum mönnum. Og þeir eru alls 
ekki fáir. Eg þekki þennan mótþróa vel. Eg hefi orðið 
hans var Hjá sumum af mínum beztu vinum. Mér finst 
líka eg skilja þessa hvíldarþrá sæmilega vel. Stundum 
hefi eg verið nokkuð þreyttur sjálfur. En til hvers er 
að loka augunum og“ þverskallast við sannleikanum : Til 
hvers er að vilja eitthvað annað en sannleikann? Yfir- 


Menn, 
sem þrá hvíld. 





leitt spyr ekki tilveran um það, hvað við viljum. Hún 
segir um flest efni: Þetta og þetta er sannleikur. Gerið 
þið svo vel að fara eftir þvi. Þetta og þetta er logm: ál. Ef 
þið takið það ekki til greina, þá kemur það ykkur sjált- 
um í koll. 

Og eg held nú ekki, að við þráum algerða hvild, nema 
þegar sál okkar er ekki sem heilbrigðust. Eg kannast við 
það, að stundum er sú hugsun lokkandi. En æðri, göf- 
ugri, háleitari er sú hugsun, að maðurinn sé í sínu insta 
eðli guðdómleg vera, að hann sé gæddur óendanlega miklu 
dýrlegri hæfileikum en þeim, sem fá notið sin í þessu 
lífi, og að honum sé ætluð eilifðin til þess að veita þeim 
hæfileikum þroska. Eg vil ekki fullyrða, að rannsókn 
dularfullra fyrirbrigða hafi sannað þetta jafn-ómótmælan- 
lega eins og t. d. það, að framliðnir menn lífi eftir dauð- 
ann. En hitt er víst, að hún bendir mjög ákveðið í þá 
áttina. Og finst ykkur ekki eins og mér, að hvildar-þráin 
verði nokkuð fátækleg og litilsigld í samanburði við 
þessa eilífðar-von? 

00. Áður en eg hætti að tala um þann mótþróa, 
, Mótþróinn í — som átendur í sambandi við trúarhugmynd- 
ósanngjarnlegri hr 


ir manna. get eg ekki bundist þess að vikja 
mynd. Eg gr | á, 


að því örfáum orðum, að mér finst sá mót- 
þrói koma stundum fram í nokkuð ósanngjarnlegri mynd. 
Eg ætla ekki að gera langa rekistefnu út af því efni. En 
eg ætla að benda ykkur á eitt dæmi. Menn ráðast á rann- 
sóknarmennina fyrir það, að atferli þeirra sé andstætt 
heilagri ritningu og kristinni trú yfirleitt. Þyki rann- 
sóknarmönnum nokkurs vert um þá mótbáru, af því að 
þeir vilji sjálfir telja sig kristna menn, þá virðist liggja 








24 


nokkuð beint við, að þeir athugi ritninguna einmitt frá 
því sjónarmiði. Það var þetta, sem prófessor Har. Niels- 
son gerði í prédikun, sem hann flutti í Reykjavík siðastl. 
vetur, og síðar var prentuð í Ísafold. Hann sýnir þar 
meðal annars fram á, að hann fái ekki skilið, að það sé 
neitt óguðlegt athæfi að koma saman í því skyni að reyna 
að ná tali af framliðnum mönnum, a f því að Jesús 
frá Nazaret hafi haldið slíkan fund með þremur lærisvein- 
um sínum og talað þá við framliðna menn, Móse og Elía. 
Og hann synir jafnframt fram á, að það geti naumast verið 
neitt rangt af framliðnum mönnum að reyna að birtast 
hér á jörðinni og komast í samband við okkur jarðneska 
menn, af því að Jesú Kristur hafi margsinnis birzt 
og talað við jarðneska menn eftir andlátið. Í því efni 
hafi drottinn vor og meistari sjálfur gengið á undan og 
ekki gefið það í skyn með einu orði, að það sem honum 
væri Íeifilst það væri bræðrum hans bannað. Þetta 
virðist vera eðlilegt svar. Og mér er spurn: Hvernig 
er hugsanlegt að svara slíkum árásum öðruvísi en eitt- 
hvað á þá leið, sem prófessorinn svaraði þeim? Út úr 
þessu ritar einhver prestur í Bjarma 1. júní síðastl. Hann 
reynir ekki að hnekkja þessari rökfærslu prófessorsins 
með einu orði. En hann lýsir yfir sorg sinni út af því, 
að hann skuli hafa notað frásögnina um ummyndunina 
á fjallinu svona — notað hana til þess að gera spíritism- 
ann dyrlegan, eins og hann kemst að orði. Hann hrygg- 
ist með öðrum orðum út af því, að prófessorinn skuli 
hafa leyft sér að nota ritninguna til þess að sanna það, 
að hann sé í samræmi við ritninguna. Hvað ætli, að hann 
hafi átt að nota annað? 


2 
ki 


áð á 


Annars verð eg-að taka það fram sem mina 


Rannsóknin = skoðun, að sú vitneskja, sem fengist hefir 


rf ekki FOR nds li, 2 
þa „Við rannsókn dularfullra fyrirbrigða, þart 
stuðning frá ri 5 þaga á neinni vörn né nei 
í í > KK a C c c R á 2 #1 = 
ritningunni. einni vörn né neinum 


stuðningi frá ritningunni. Eg er ekki með 
því að gera lítið úr ritningunni. En vísindalegar stað- 
reyndir þurfa ekki að verja sig með neinum gömlum rit- 
um, hvað heilög sem þau eru. Þær standa á sinum eigin 
fótum. Það er ritningin, eða réttara sagt þeir, sem unna 
henni heitast, sem þurfa að halda á rannsókn dularfullra 
fyrirbrigða. Það er ekki eingöngu að almenningur manna 
— að eg ekki tali um vísindamennina, sem, þegar til 
lengdar lætur, alt af ráða almenningsálitinu — hafi hætt 
að taka trúanlegar frásagnir ritningarinnar um afskitti 
hins andlega heims af jarðneskum heimi. Guðfræðipró- 
fessorar og prestar úti um allan hinn mentaða heim hafa 
verið að snúast á sömu sveifina. Og þegar menn eru 
hættir að trúa þeim staðreyndum frá andlegum heimi, 
sem ómótmælanlega hafa hrundið stofnun kristninnar af 
stað, þá er alt kristið trúarlif áreiðanlega í hættu. Það er 
rannsókn dularfullra fyrirbrigða, sem er að gefa mönnum 
aftur trúna á þær staðreyndir. Enginn hefir, mér vitan- 
lega, orðað þetta snjallara en frægasti sálarlifs-rannsókna- 
maðurinn enski Frederic Myers, þar sem hann, segir, að 
vitneskjan, sem rannsókn dularfullra fyrirbrigða hafi fært 
mönnunum, sé svo mikilvæg, að ef hún hefði ekki komið, 
mundi enginn skynsamur maður hafa trúað á upprisu 
Krists eftir 100 ár; en vegna hinnar nýju vitneskju 
muni enginn skynsamur maður véfengja hana ettir 
IOO ár. 








26 

Er það ekki nokkuð undarlega gert af 
kirkjunnar mönnum að vonzkast út af því, 
að trúin á upprisu Jesú Krists breytist í vissu — eða 
réttara sagt út af því, að þeirri trú verður bjargað fra 
því að verða að engu? Getur það verið, að mönnum 
finnist það rétt að amast við því, að sannfæringin um 
annan heim fái stuðning víðar að en að undanförnu? Mér 
dettur í hug stórkostlega snjalt erindi úr óprentuðu kvæði 
eftir Þorstein Erlingsson: 


Undan fönnum. 


Þau vissu það, völdin á Fróni, 

Þeim var ekki í tigninni hætt. 

Þau vissu það bezt, hvað þar mátti sín mest, 
og myrkrið gekk tæplega' úr ætt. 

Þau ugðu' ekki neitt, fyr en útsker og sveit 
stóð iðandi af vöknuðum mönnum, 

og dagmálahnúkur úr dimmunni leit 


og dalurinn grænn undan fönnum. 


Það er áreiðanlegt, að margir menn út um allan heim 
hafa „vaknað“ við það að hafa öðlast þá vissu um annan 
heim, sem rannsókn dularfullra fyrirbrigða.hefir flutt 
— og það er líka farið að gerast hér á landi. Dalirnir 
eru farnir að koma grænir undan fönnum efnishyggj- 
unnar. Mér finst nokkuð líkt því, sem „myrkrið gangi 
tæplega úr ætt“ hjá þeim mönnum, sem amast við slíkri 
breytingu. 


) 


Bið 


Eg kem þá að mótbárum, sem eru alt ann- 
arar tegundar. Þær eru í þá átt, að til- 
raunirnar við rannsókn dularfullra fyrir- 
brigða séu hættulegar. Margir halda, að þær séu hættu- 
legar fyrir miðlana, fyrir aðra tilraunamenn og fyrir fram- 
liðna menn. | 

Ykkur kann að furða á svari mínu. Já, það má vel 
segja, að þessar tilraunir sjeu hættulegar. En eg veit ekki 
um neitt, sem stefnir að því að auka þroskann og ekki 
er meira og minna hættulegt. Alt getur verið hættu- 
legt. „Eg geng í hættu hvar eg fer,“ segir sálmaskáldið. 
Það er hættulegt að stíga upp á stól. Menn geta stör- 
slasast á því. Það er hættulegt að fara út á sjó. Menn 
geta druknað. Það er hættulegt að fara á hestbak. Menn 
geta dottið af baki. Það er hættulegt að slá gras. Eg hefi 
séð menn skera sig á ljánum. Það er hættulegt að ganga 
í hjónaband. Það getur farið illa. Það er hættulegt að 
mentast. Menn geta orðið óánægðir með sín kjör, drukkið 
í sig óhollar skoðanir og farið illa með þekking sina. 
Sú var tíðin, að prentlistin var talin mesta hætta mann- 
kynsins — og auðvitað var hún hættuleg. Aðalhætta 


€ 


Tilraunirnar 
hættulegar. 


mannanna er sú að verða til og fæðast. 

Svo er fyrir þakkandi, að mennirnir miða ekki alt við 
hættuna. Ef þeir hefðu gert það, þá væru þeir enn ekki 
annað en dýr. Þeir met a hættuna, hvað hún er mikil. Og 
þeir jafna henni saman við það, til hvers er að vinna. Þá, 
sem ekki gera það, teljum við aumingja, brjóstumkenn- 
anlega vesalinga. 








25 
Við komum þá fyrst að hættunni fyrir 
sg miðlana. Margir halda, að hún sé voða- 
miðlunum. 0 ai á 


leg. Sumt fólk ætlar að verða vitlaust, ef 
miðilsgáfan gerir vart við sig hjá einhverju skyldmenni 
þeirra, og manneskjan, sem gædd er þessari dásamlegu 
gáfu, fer að hugsa sér að nota hana eitthvað. Við hvað 
eru menn hræddir? Aðallega er það sams konar fælni, 
sem grípur stundum skynlausar skepnur, þegar þær verða 
einhvers varar, sem þær vita ekki, hvað er. Því að fæstir 
vita, hvað er í raun og veru að óttast. 

Það er orðið nokkurs konar þjóðtrú, að það 


sé hættulegt fyrir heilsuna að vera 
heilsu af E 9 “ 
miðill. Stundum kemur sú þjóðtrú fram á 
miðlanna. 


nokkuð skoplegan hátt. Þið hafið sjálf- 

sagt öll heyrt það fullyrt, að Indriði Indriðason hafi ekki 
verið annað en svikamiðill — að á tilraunafundum hafi 
hann læðst um gólfið á sokkaleistunum, til þess að blekkja 
okkur með ýmsu móti. Svo fékk I. I. tæringu og andaðist úr 
henni, eins og kunnugt er. Nákvæmlega sömu mennirnir, 
sem höfðu borið það út, að miðilstarf 1. hefði ekki verið 
fólgið í öðru en læðast um gólfið á sokkaleistunum, sogðu 
eftir andlát hans: „Þarna getið þið séð, hvað það er holt 
að vera miðill! Nú eru þeir búnir að drepa Indriða.“ 
Auðvitað var ekki verið að hafa fyrir því, að skýra það 
fyrir mönnum, hvernig það væri sjálfsagt að fá tæringu af 
því að læðast um gólfið á sokkaleistunum í heitu herbergi ! 
Að sjálfsögðu getur það verið óholt heilsunni að gegna 
miðilsstarfi, ef kjánalega og ógætilega er farið að. Svo 
er um flest, sem annars er holt og gott. Eg þarf ekki 
annað en minna ykkur á tilraunir til þess að herða og 


29 


stæla líkamann. Suma hafa þær tilraunir gert heilsu- 
lausa; aðra hafa þær drepið. Samt væri ekkert vit í 


því að segja, að það sé óholt eða hættulegt að reyna 


að herða og stæla líkama sinn. En það skal eg taka fram 
afdráttarlaust, að eg ræð öllum mönnum með miðils- 
hæfileika frá því að gera tilraunir, ef þeir hafa ekki 
annaðhvort kynt sér málið sjálfir nákvæmlega, eða hafa 
með sér gætna og samvizkusama menn, sem hafa veru- 
legt vit á málinu. 

Að hinu leytinu er sannleikurinn sá, að örðugt mun 
að benda á aðra meiri heilsutrygging en þá, sem 
miðlarnir virðast hafa, eftir að verur úr öðrum heimi 
hafa tekið þá að sér. Sú er reynslan um allan heim. Sú 
hefir orðið reynslan um frú Piper, sem ensku og ame- 
risku vísindamennirnir hafa gert mestar tilraunir með. 
Þú varð reynslan með D. D. Home, sem Sir William 
Crookes reyndi svo mikið við og dáðist svo mikið að. 
slíkri upptalningu um útlenda miðla mætti halda lengi 
áfram. Og sama varð reyndin um I. I., þó að hann yrði 
ekki langlífur. Það vitum við bezt, sem vorum með hon- 
um daglega. Ástríkis-umönnunin af hálfu hinna ósýni- 
legu gesta var aðdáanleg og átakanleg. 

Mér finst rétt að segja ykkur eina sögu í 
þessu sambandi, sögu, sem mér er vel kunn- 
ugt um, og get ábyrgst að er sönn. Snemma 
á tilrauna-tímabili 1. I. var við hans tilraunir ungur maður 
og fékk þar merkilega lækning, sem eg ætla ekki að gera 
að umræðuefni að þessu sinni. Svo leið eitthvað hálft 
annað ár. Á þeim tíma hafði sú breyting orðið, að merki- 
legir miðilshæfileikar í sérstaka átt höfðu komið í ljós 


Merkileg 
lækning 


 — -- = is ti a a nn in A — Sn 








ia 


A 


A a ME 


— 


30 


hjá þessum unga manni. Umönnunin og ástúðin hjá þeim 
verum, sem gerðu vart við sig hjá honum, var takmarka- 
laus. En þær sögðu okkur, að miðilshæfileiki hans yrði 
því miður ekki til frambúðar, og merki voru farin að 
sjást þess, að hann væri farinn að réna. Eina nótt fær 
hann mikinn hita. Ósýnilegir vinir hans segja okkur, að 
hann hafi fengið berkla í lungun, og af því stafi hitinn. 
Nú vilji þeir biðja okkur bónar, og henni megum við 
ekki neita, því að það verði síðasta bónin þeirra. Hún 
sé sú að sækja ekki lækni. Þeir geti læknað sjúkling- 
inn. En þeir séu hræddir um, að jarðneskur læknir muni 
spilla lækningu þeirra. Þetta verði síðasta bónin fyrir 
þá sök, að nú verji þeir leifunum af miðilshæfileika pilts- 
ins til:þess að lækna hann. Þegar það sé um garð gengið, 
geti þeir ekki talað við okkur framar. Hér var óneitan- 
lega úr vöndu að ráða. Pilturinn var mikið veikur. Og 
það var meira en lítill ábyrgðarhluti að vitja ekki læknis. 
Við réðum af að láta að orðum hinna ósýnilegu vina 
hans. Andspænis þeim, sem áfellast okkur fyrir þetta, 
höfum við ekki annað okkur til málsbótar en það tvent: 
að sjúklingurinn vildi það fyrir hvern mun sjálfur, og 
að ósýnilegu gestirnir lofuðu statt og stöðugt að lækna 
piltinn á ákveðnum tíma, tóku fyrirfram til daginn, sem 
hann skyldi komast á fætur alheill. Við mældum hitann 
á hverjum degi, og þið getið reitt ykkur á, að okkur var 
órótt. Verst þótti okkur það um tíma, að sjúklingurinn 
misti alveg matarlystina. Hverra bragða, sem leitað var, 
fór ekkert ofan í hann. Þegar þetta lystarleysi var orðið 
nokkurra daga gamalt, sögðu ósýnilegir vinir hans, að 


þeir yrðu að taka til sinna ráða: Þeir mundu taka hann 


nn a a a 


A R 


1 „trance“, þá skyldum við hafa til nógan mat, og upp frá 
því mundum við ekki þurfa að hafa áhyggjur út af því. 
Þetta verður, pilturinn fellur í „trance,“ og þá étur hann 
þau ósköp, að hann var eins og óseðjandi. Sumir okkar 
urðu hálfskelkaðir við þetta át. En sjúklingnum varð 
ekkert meint við það. Honum fór að batna. Og nákvæm- 
lega á tilteknum degi er sótthitinn horfinn, pilturinn fer 
á fætur, gengur nokkuð langan veg og kennir sér einskis 
meins. En miðilsgáfan var sama sem horfin, og hefir 
aldrei komið síðan, svo teljandi sé, þó að maðurinn hafi 
hvað eftir annað gert sams konar tilraunir og áður, og 
þráð það að fá hæfileikann aftur. 

kitthvað fimm árum síðar er hann staddur í Kaup- 
mannahöfn. Hann fær vont kvef, og maður, sem lét 
sér ant um hann, ræður honum til að fara til læknis. 
Hann gerir það, og læknirinn skoðar hann. Hann sagðist 
halda, að þetta væri ekki annað en kvef. „En þér hafið 
einhvern tíma haft berkla í lungunum,“ sagði hann. 
Pilturinn neitaði því. Þessi lega hans, sem eg hefi sagt 
ykkur frá, var honum alveg úr minni liðin, enda hafði 
hann aldrei fengið neina staðfesting á því, að hann hefði 
nokkurn tíma fengið þann sjúkdóm. Lækninum þótti það 
kynlegt. Hann kvaðst ekki vita betur, en að hann heyrði 
greinileg merki þess í lungunum. „Þér skuluð fara til sér- 
fræðings,“ sagði hann, skrifaði með honum bréf og sendi 
hann af stað tafarlaust til brjóstveikislæknis. Á leiðinni 
milli læknanna rann upp ljós fyrir piltinum. Jú, hann hafði 
legið þessa undarlegu legu fyrir 5 árum. En auðvitað lét 
hann einskis getið við lækninn, sem hann kom nú til. „Þetta 
er ekki annað en kvef,“ sagði læknirinn. „En hvenær hafið 








JE... I... 


32 
þér legið í tæringu?“ „Aldrei,“ sagði sjúklingurinn. „Ald- 
rei?“ sagði læknirinn. „Það var merkilegt. Eg heyri örin 
í báðum lungunum. Það hafa verið mikil brögð að berkl- 
unum. Jæja, þetta er ein sönnun þess, að menn geta feng- 
ið berkla í lungun og læknast af þeim, án þess að vita 
nokkuð af því.“ En hann lét greinilega á sér skilja, að 
hann hefði ekki átt von á því, að berklar gætu komist 
svona langt, án þess að sjúklingurinn yrði neins var. 
Eg segi ykkur ekki þessa sögu í því skyni að halda 
því fram, að hún út af fyrir sig, sé sönnun fyrir lækn- 
ingu úr öðrum heimi. Mér er það vel ljóst, að hún er það 
ekki. Það má segja, að það sé ósannað mál, að það 
hafi verið berklar, sem að piltinum gengu í þessari legu. 
Sótthitinn hafi getað stafað af einhverju öðru, þó að leifar 
eftir berklasjúkdóm fyndust síðar. Það má ka segja, að 
þó að þetta hafi verið berklar, þá hafi lífsafl sjúklingsins 
verið einfært um að ráða við sjúkdóminn, og að einhverj- 
um óþektum vitsmunum í djúpi sálar hans hafi verið 
kunnugt um, að lífsaflið yrði einfært um það, og hvaða 
dag lækningunni yrði lokið. Fyrir það útsýni, sem eg 
hefi fengið yfir rannsókn dularfullra fyrirbrigða í heild 
sinni, held eg ekki, að þetta sé rétta skýringin. Eg held, 
að framliðnir menn hafi átt hér hlut að máli, eins Og 
fullyrt var í ósjálfráðri skrift og meðvitundarleysis- 
ástandi miðilsins. En eg er ekkert að deila við þá menn, 
sem vilja skýra þetta hinn veginn. Eg segi ykkur þessa 
sögu eingöngu sem dæmi þeirrar reynslu, er verið hefir 
um heilsufar miðlanna um allan heim, þar sem miðils- 
gáfan hefir verið á háu stigi. Þau vitsmunaofl, sem taka 
miðlana í þjónustu sína, — hvað sem þið nú viljið úr 


# 
a 


þeim öflum gera, hvort sem þið haldið, að þau séu ein- 
hverjir þættir úr vitundarlífi miðlanna sjálfra, eða sjálf- 
stæðar verur utan við þá — þau öfl vaka yfir heilsu 
þeirra með einhverjum dularfullum hætti, þó að þau geti 
ekki gert þá ódauðlega. Og eg hefi aldrei heyrt getið um 
nokkurn miðil, sem nefnandi er því nafni, og hefir getað 
hugsað til þess öðruvísi en með sárri sorg, að missa af 
sambandi við hina ósýnilegu vini sína — meðfram og ekki 
sizt heilsunnar Eeona a. 

Um aðra hættu fyrir miðlana er nokkuð 
mikið talað í öðrum löndum, sérstaklega 
áf mönnum, sem trúa á samband við annan 
heim, en hafi beyg af því. Eg hefi ekkert 
haft af þeirri hættu að segja í minni reynslu. En eg geri 
ráð fyrir, að hún sé ekki eingöngu hugarburður. Hún er 
í stuttu máli sú, að fyrir þau áhrif, sem ósýnilegar verur 
hafi á miðlana, geti vilji þeirra veikst, sjálfstæði þeirra 
orðið minna, magn persónuleikans rýrnað og siðferðis- 
meðvitundin spilst, ef ógöfugar, ósýnilegar verur ná 
tangarhaldi á þeim. Mér þykir ekki nema eðlilegt, að 
þessi hætta sé til. Hún er algeng í sambandi voru við jarð- 
neska menn. Menn með veikan vilja verða oft fyrir alt 
of miklum áhrifum af mönnum með einbeittan vilja, og 
því lengur sem áhrifin standa, því meira veikist viljinn. 
Við því er ekkert annað ráð en að leggja stund á að efla 
viljann til þess sem gott er, nota þau öfl, sem lífið hefir 
a boðstólum, til þess að gera sjálfan sig að meiri manni, 
Eg hefi reynt að kynna mér þetta mál eftir föngum, og 
eg hefi hvergi séð þess dæmi, að góður og vandaður 
miðill hafi orðið fyrir hættulegum áhrifum frá verum 


Áhrif frá 
ósýnilegum 
verum. 


Lif og dauði. 3 








— 
þr 


— I 
= in F 
1} 


a 


= m A = 
a — 
a - am I - — 
EI un Í 


a 
— 





34 


úr öðrum heimi. Hitt er áreiðanlega algeng reynsla, að 
miðlarnir verði fyrir góðum áhrifum frá verum úr 
öðrum heimi,að tilraunir séu gerðar þaðan til þess að forða 
þeim frá freistingum, að hugsanalifi þeirra sé lyft upp 
á æðra stig, og að sál þeirra sé, innan um margvíslega 
örðugleika og raunir, sem stafa af hleypidómum og 
heimsku mannanna, fylt þeim fögnuði og þeim unaði og 
þeirri vissu um sigur sannleikans og réttlætisins, sem 
flestir menn hafa ástæðu til að öfunda þá af. 

Að hinu leytinu verðum við að hafa það hugtast, að 
rannsókn dularfullra fyrirbrigða hefir getið okkur mikla 
ástæðu til að ætla, að mennirnir verði fyrir áhrifum úr 


öðrum heimi, hvort sem þeir gera nokkurar tilraunir til þess 


eða ekki, og hvort sem nokkur miðill notar gáfu sína 
eða ekki. En vafalaust koma þau áhrif langmest fram á 
mönnum með miðilshæfileikum. Það er mjög vafasamt, 
hvort þeir eru ekki oft í meiru hættu staddir af þeim 
áhrifum, ef þeir hafa enga hugmynd um þau og ekkert 
vit á þeim, en ef þeir iðka hæfileika sina, læra að vera 
á verði gegn því, sem kann að vera þeim skaðlegt, og 
festa bandalag viði góðar verur, sem hafa bæði vit og 
vilja til þess að verða þeim að liði. 

Um hættuna fyrir aðra tilraunamenn en 
miðlana ætla eg að vera sem fáorðastur, 
og eins um hættuna fyrir framliðna menn. 
ig get, hvort sem er, ekki sagt nema lítið af því, sem 
eg vildi segja. Aðalhættan fyrir jarðneska menn skilst 
mér eiga að vera sú, að þeir missi andlegt jafnvægi og 
taki að verða svo sólgnir í þau efni, sem heyra öðrum 
heimi til, að þeir afrækist þau efni, sem heyra til þessum 


Hætta fyrir 
tilraunamenn. 


| a 


á 


heimi. Þetta er auðvitað nákvæmlega sama hættan, sem 
fylgir því að fá nokkurt andlegt áhugamál. Þau geta 
öll sogað mann til sín með svo miklum krafti, að eitthvað 
verði út undan, sem æskilegt væri, að ekki yrði það. Og 
enginn dregur af því þá ályktun, að menn megi engin 
áhugamál eignast. En eg neita því gersamlega, að þessi 
sé reynslan sérstaklega um rannsókn dularfullra fyrir- 
brigða. Eg veit ekki betur, en að vitneskjan, sem við þa 
rannsókn hefir fengist, brýni það fyrir mönnum með al- 
vöruþunga ódauðleika-vissunnar, hve afar-áríðandi það 
sé að gera skyldu sína í þessu lífi, á hverju sviði sem 
sú skylda hggur. Og eg veit ekki betur, en að sumir rann- 
sóknamennirnir hafi verið meðal þeirra manna, sem 
borið hafa þyngstar menningarbyrðar hins siðaða heims, 
í vísindum, skáldskap, stjórnmálum, kaupsýslu o. s. frv. 
Hætta framliðinna manna á að vera fólgin 
í því, að það tefji þroska þeirra í öðrum 
heimi, dragi þá niður á við, geri þá meira 
„jarðbundna“, sem kallað er, að vera nokk- 
uð að skifta sér af þessum heimi. Min reynsla kemur 
ágætlega heim við það vandaðasta og skynsamlegasta, 
sem eg hefi lesið um þetta mál. Og min reynsla er þessi: 
Það eru þrír aðalflokkar framliðinna manna, sem leita 
sambands við jarðneska menn: 

1. Menn, sem koma af kærleika. Stundum 
er sá kærleikur til málefnisins sjálfs — 
þess málefnis aði koma á sambandi milli 
heimanna. Þeir telja það óumræðilega mik- 
ilsvert fyrir þennan heim og annan. Þann hugsanaferil 


getið þið meðal annars rakið í bréfum Júlíu til Steads. 


Hætta fyrir 
framliðna 
menn. 


Framliðnir 
menn, sem 
leita sambands. 


„ 
ið 








26 


Þeir fullyrða margir, að sér sé falið af æðri máttarvöld- 
um, sem við þekkjum ekki, að vinna að því að koma því 
sambandi á. 

Getið þið hugsað ykkur, að nokkuð, sem gert er af 
kærleika, dragi mann niður? Eg held, að hvenær sem 
einhver maður vinnur hér í heimi af kærleika að mál- 
efni, sem hann telur gott og háleitt, þá lyfti það 
honum upp — alveg eins þó að hann við það sökkvi 
niður í kviksyndi hleypidóma, vanþakklætis og ófræg- 
inga. Eg held, að það sé andlegt lögmál, og eg skil ekki 
annað, en að það lögmál gildi í öllum heimum föður okk- 
ar, sem er á himnum. 

Stundum koma framliðnir menn af kærleika til ein- 
stakra manna. Eg held, að það, til dæmis að taka, sem jarð- 
nesk móðir leggur á sig af kærleika til barnsins síns, muni 
lyfta henni upp — þó að það sóökkvi henni niður 
í fátækt og heilsuleysi og hinar og aðrar þrengingar. Og 
eg skil það ekki, að það muni draga hana niður í guðs 
augum, þó að hún vitji barnsins síns, eftir að hún hefir 
verið tekin frá því og flutt yfir í æðri heim. 

2. Eru þeir framliðnir menn, sem koma í sárri neyð, 
harmþrungnar sálir, sem einhverra hluta vegna geta ekki 
enn samþýðst þeim heimi, sem þeir eru komnir inn í, 
eru ef til vill svo fjarri því aði samþyðast honum, að 
þeir verða þar einskis varir annars en afleiðinganna af 
yfirsjónum sínum. Með þessar sálir koma venjulegast 
góðgjarnir, framliðnir menn, sem langar til að hjálpa 
þeim. Við vitum ekki, hvaða lögmál ræður þar, en 
reyndin virðist vera sú um allan heim, að auðveldasti 
vegurinn til þess að hjálpa þessum aumingjum sé sá, að 


EÐ Bar á 


./ 


eins og sýna þeim inn í þennan heim, og láta þá 
verða hér fyrir ástúð, hughreysting og fyrirbænum. 
Það verður mér alla æfi ógleymanleg stund, þegar fyrsta 
framliðna manninum, sem svo stóð á fyrir, var hleypt 
að á tilraunafundi hjá okkur. Ýmsir okkar höfðu þekt 
hann, og málrómurinn var óbreyttur. Hann hafði verið 
mikill drykkjumaður og honum hafði mistekist að fara 
með líf sitt. Að lokum hafði hann fyrirfarið sér. Það 
kom hik á okkur af samúð og undrun. Og alvöruþungi 
tilverunnar fylti sálir okkar. En gesturinn var í meira 
lagi óþolinmóður. Hann var friðlaus af angist út af þvi, 
að svo kynni að fara, að hann yrði að hverfa á burt, áður 
en hann fengi að heyra einhvern okkar biðja fóður 
okkar á himnum að fyrirgefa honum. Hann kom nokkur- 
um sinnum oftar í sömu erindum. Og síðast kom hann 
til þess að þakka okkur fyrir það, sem við hefðum fyrir 
sig gert. Nú þurfti hann þess ekki lengur. Nú var hann 


farinn að finna það og vita það, að hann var eins guðs“ 


barn og þeir, sem minna hafði yfirsést. Eg get ekki hugs- 
að mér, hvernig þessi koma hans til jarðnesks heims 
hefði átt að geta dregið hann niður á við. 

3. Eru þeir menn, sem virðast koma til þess að gera 

sagn, spilla fyrir tilraununum og skeyta skapi sínu á jarð- 
a mönnum. Í því efni læt eg mér nægja að minna 
ykkur á ritgjörðir próf. Guðm. Hannessonar í Norðurlandi 
fyrir nokkurum árum um fyrirbrigði, sem hann var vottur 
að í Tilraunafélaginu. Min re eynsla er sú, að oft hafi koma 
slíkra gesta það í för með sér, að þeir sjái að sér. En 
hvort sem þeir gera það eða ekki, þá get eg ekki hugsað 
mér, að þeir séu svo hátt settir í öðru lífi, að þeir 








38 
dragist mikið niður við það að koma til okkar, þó að. 
við séum ekki annaði en jarðneskir „menn. 

Yfirleitt held eg ekki, að við þurfum að bæta ofan á 
aðrar áhyggjur okkar áhyggjunni út af þeirri hættu, 
sem við stofnum framliðnum mönnum í, með því að setj- 
ast inn í stofu og bíða eftir komu þeirra. Annað er það 
1 raun og veru ekki, sem menn gera hérnamegin tjaldsins, 
að því undanteknu að tala við þá og athuga framkomu 
þeirra. Eg held, að framliðnir menn séu alv eg eins færir 
um að hafa vit fyrir sér eins og jJarðneskir menn. Og það 
virðist svo, sem þeim sé miklu betur forðað frá hættum 
t öðrum heimi en hugsanlegt er að við getum gert. 


ste ste 


Eg kem nú að alt annari tegund af mót- 
bárum, og hún verður síðust þeirra, sem 
eg get minst á í þetta sinn. Og ekki get 
eg minst hennar nema lauslega. Mótbárur þessarar teg- 
undar fara í þá átt, að skeytin, sem verið er að segja að 
séu úr öðrum heimi, segi okkur ekkert nýtt þaðan, séu 
ómerkileg að efni, gefi okkur engar nýjar leiðbeining- 
ar fyrir þetta líf, og séu þar að auki full af staðhæfing- 
um, sem sumpart séu hver annari gagnstæðar, sumpart 
sannist, að séu endileysa. Alt þetta bendi á, að hér sé 
um einhvers konar blekking að tefla. Frá öðrum heimi 
sé þetta fráleitt. Geti framliðnir menn á annað borð kom- 
ið nokkurum skeytum, þá hljóti þeir að geta komið með 
nýja vitneskju, ort betur en jarðnesk skáld, sagt mönn- 
um, hvernig þeir eigi að verjast sjúkdómum, uppgötvað 
nýjar vélar, fundið fólgið fé, og að minsta kosti geti 


Skeytin 
ómerkileg. 


39 


menn ekki búist við því, að framliðnir menn komi með 
bull og ósannindi úr öðrum heimi. 

Við skulum taka sérstaklega þá mótbáru, 
að engin ný vitneskja hafi komið frá öðr- 
um heimi. Eg held ekki, að sú mótbára sé rétt. En eg ætla 
ekki að fara neitt að rökræða það að þessu sinni. Hinu held 
eg fram, að þó að sú mótbára væri rett, þá væri hún engin 
sönnun þess, að framliðnir menn eigi hér ekki hlut að máli. 
Sannleikurinn er sá, að nákvæmlega sömu 
mótbárunni hefir verið haldið fram gegn 
opinberun Krists. Það hefir verið fullyrt 
með miklum rökum og af miklum lærdómi, að hann hafi 
ekki flutt neina nýja vitneskju, jafnvel ekki neina nýja 
kenningu. Samstæður alls séu í öðrum trúarbrögðum, 


Ný vitneskja. 


Opinberun 
Krists. 


sem voru eldri en kristnin. Samt er hann meistarinn mikli, 
sem hefir gert alla hluti nýja. Hann hefir ei til vill ekki 
gert það með því að boða nýjan sannleik. En hann hefir 
ómótmælanlega gert það með því að varpa nýju ljósi yfir 
gömul sannindi, með því að skerpa meðvitund mann- 
anna um samband þeirra við guð, með því að gera hug- 
myndir þeirra andlegri, með því að gefa veröldinni nokk- 
urt sýnishorn þess, hvernig hann, sem hann nefndi föður 
sinn á himnum, sé í raun og veru skapi farinn. Jafnvel 
eftir upprisuna kom hann ekki með neina nýja viteskju 
um þann heim, sem hann hafði farið í, svo kunnugt sé. 

En hann stóð sýnilegur innan um læri- 


Hann stóð FR Ft ma sið 
sveina sína, eftir að þeir höfðu séð hann 


sýnilegur. a ; ö 
deyja á krossinum og lagt hann í grot 


sína. Og það var nóg til þess að stofna kristnina og um- 
turna gersamlega öllu hinu vestræna manntélagi í öllum 


A ee 








40 


einum. Svo að ný vitneskja um annan heim er ekki að 
sjálfsögðu mælikvarði á mikilvægi opinberunarinnar. 

Enginn má skilja mig svo, sem eg telji, 
að opinberunin, sem fengist hefir við rann- 
sókn dularfullra fyrirbrigða, jafnist við op- 
inberun Krists. En hún hefir samt gert alla hluti nýja í 
augum manna, sem skifta miljónum, og hún virðist vera 
á leiðinni til þess að gera alla hluti nýja í augum alls hins 
siðaða heims. Þegar allur svo nefndur kristinn heimur 
virtist vera á þeirri leið, að hann mundi missa trúna á 
opinberunina á Gyðingalandi, þá sem gerðist fyrir hér um 
bil 1900 árum, missa trúna á gildi eilífðarvonanna með 
öllu því, sem við þær vonir er bundið, þá gerðust þeir 
óumræðilega mikilsverðu viðburðir, að framliðnir 
menn tóku að sanna það, að þeir væru 
ekki síður lifandi nú en meðan þeir voru 


Opinberunin við 
rannsóknina. 


hér á jörðunni, — að vísindalegur grund- 
völlur fékst úáadir strúarbeðeðins = að 


alt útsýnið yfir tilveruna varð mikil- 
fenglegra en nokkuru sinni áður. 

Það er þetta, sem er aðalkjarninn í árangrinum af rann- 
sókn dularfullra fyrirbrigða. Og þó að við verðum að 
kannast við það, að þeim árangri sé í einstökum atriðum 
ábótavant, þá er þessi kjarni svo merkilegur, að ekkert 
jain-merkilegt hefir komið fram síðan á dögum Krists 
og postula hans. 

Um lýsingarnar á lífinu í öðrum heimi er 
það í stuttu máli að segja, að í sumum 
atriðum hefir þeim alt af borið saman — 
t. d. um það, að lífið sé óslitin heild, þó að menn flytjist 


Lýsingar úr 
öðrum heimi. 


41 


inn á annað tilverustig, og að ástandið á æðra tilverustig- 
inu sé að einhverju miklu leyti komið undir því, hvernig 
menn hafi verið undir það tilverustig búnir. En þegar til 
einstakra atriða kemur, þá eru lýsingarnar sumpart óljós- 
ar, sumpart virðast hver annari gagnstæðar. Við vitum 
ekki, hvernig á þessu stendur. Ef til vill stafar það, hvað 
lítið það er og óljóst, sem okkur er sagt, að einhverju 
leyti af því, að öðrum heimi sé einhvern veginn svo 
háttað, að honum verði ekki lýst á okkar jarðneska 
máli, nema þá helzt í einhverjum ófullkomnum líkingum. 
Þeir villimenn eru til, sem ekki eiga í sinni tungu hærri 
tölu en 5. Þá hluti, sem eru fleiri, nefna þeir „marga“. 
Gerum ráð fyrir, að við ættum að gera þeim mönnum 
skiljanlega flóknustu stærðfræði á þeirra tungu. E 

ráð fyrir, að það yrði ókleift. Eða hugsum okkur, að 
einhver vildi gera manni, sem alt af hefði verið heyrnar- 
laus og ekki hefði neina hugmynd um nótur, skiljanleg 
áhrifin af samspili margra hljóðfæra. Það yrði víst torvelt 
verk. Og að svo miklu leyti, sem annar heimur er alls- 
endis ólíkur því, sem víð höfum reynslu af, er lítt hugsan- 
legt, að unt sé að lýsa honum. 

Að sínu leyti eins finst mér hugsanlegt að skýra mis- 
sagnirnar um lífið í öðrum heimi að einhverju leyti með 
mismunandi reynslu framliðinna manna. Það er ástæða 
til að ætla, að sá heimur, sem við förum inn í við and- „sr. 
látið, sé afar-margbreytilegur. Ef umhverfi hvers ein“ ÆR 
staks manns myndast þar að einhv erju leyti, ef til villað > ið 
mestu leyti, af ástandi hans sjálfs, eins og nokkur ást: aða % 
er til að ætla, þá er það skiljanlegt, að sá heimur sé óerk- ir" 
anlega miklu margbreyttari en þessi heimur. En eins ok 


tA oet1 
S Sell 








a — 


42 


þið vitið, er frá nokkuð misjöfnu að skýra um þennan 
heim. Íslendingurinn mundi, til dæmis að taka, geta skýrt 
frá ísalögum og blindhríðum, sem menn verða úti í. Ó- 
mentaður svertingi úr brunabeltinu kynni að fullyrða, 
áð það séu ljótu lygarnar, sem sagt sé, að þessi Íslend- 
ingur hafi verið að fara með. Hvernig ættu menn að 
ganga ofan á vatni? Hver ætti að geta lagt þessa hellu 
ofan á vatnið, sem Íslendingurinn sé að tala um? Þessi 
hvítu korn, sem hann segir að komi úr loftinu og geti 
orðið mönnum að bana, eru engin til. Og auðvitað er 
ekkert Ísland til. Og líklegast er það alt lygi, að þessi Ís- 
lendingur hafi nokkurn tíma sagt þetta og nokkurn tíma 
verið til. Í þessa átt mundi svertinginn tala. 

En hvað sem öllum slíkum skýringum líð- 


Örðugleikarnir ferða ak 
hi ur, sem eru að miklu eða litlu leyti tilgát- 
A A . Þá á kýringin áreiðanlega við 
. A þ£ € 2 ið FR Oo 2 Á )E ; f r { 
sambandinu. Úr, Þá á ein skýringin árei! g2 


marga agnúana, sem okkur þykja vera á 


árangrinum áf rannsókn dularfullra fyrirbrigða. Sú skýr- 


ing er örðugleikarnir, sem eru á miðla-sambandinu. 
Einn af þeim mönnum, sem hafa mesta þekking á 
sumum tegundum dularfullra fyrirbrigða, prófessor Hys- 
lop, hefir ekki alls fyrir löngu gefið út ritgjörð um það, 
hvert sé hlutverk vísindamannanna nú orðið í þessu rann- 
sóknarmáli. Það sé ekki það að sanna, að dularfull fyrir- 
brigði gerist. Það sé margsannað. Ekki heldur það að 
sanna, hvort eitthvað af fyrirbrigðunum stafi. frá fram- 
liðnum mönnum, eða ekkert þeirra stafi frá þeim. Það 
sé alsannað, að sumt af fyrirbrigðunum stafi þaðan. Það 
sé ekki vísindamanna verk að sanna það, sem sé marg- 
sannað. Um slík efni sé eingöngu að tefla um það, að 


45 


tlytja þekkinguna út til almennings. Rannsóknarverkið, 
sem nú kalli brýnast að, sé það að komast eftir, í hverju 
þeir séu í raun og veru fólgnir, þeir óhemju-örðugleikar, 
sem alt af reynast á miðla-sambandinu. 

Fafróðir menn í þessum efnum halda, að annaðhvort 
sé þetta miðla-samband við framliðna menn ekkert annað 
en hugarburður, eða að það sé einstaklega einfalt mál. 
Annaðhvort séu þetta ekki framliðnir menn, eða þeir 
geti að minsta kosti hagað sér eins skynsamlega og 
við, jarðneskir menn. En það er engum vafa bundið, 
að málið er ákaflega flókið. Menn vita, að það er flók- 
ið. En menn vita ekki, h ve flókið það kann að vera, né 
hvort unt kann að vera að greiða eitthvað úr flækjunum. 
Eg verð til skýringar að láta mér nægja 
að benda á nokkura af örðugleikunum, sem 
menn vita um, að eru því samfara, að fram- 
liðnir menn geri vart við sig hjá miðlum í því svefn- 
ástandi þeirra, sem á útlendum tungum er nefnt „trance“ 
og við höfum á síðari árum nefnt sambandsástand. 

I. Þessi miðla-svefn getur verið mismunandi fastur. 
Menn hafa athugað þrjú stig á þessari svefnfestu hjá 
fræga, ameríska miðlinum frú Piper. Á 1. stiginu virðist 
hún hafa einhverja draumkenda meðvitund um þá jarð- 
neska menn, sem hjá henni eru, og um framliðna menn. 
Virðist eins og vita inn í tvo heima. Á 2. stiginu virðist 


persónulegkur sjálfrar hennar hafa sams konar afstöðu 


Bent á nokkura 
örðugleika. 


til líkama hennar, eins og þeir framliðnir menn, sem eru 
að reyna að gera vart við sig. Hún virðist þá geta farið 
að nota líkama sinn líkt og framliðnu mennirnir gera, og 
meðvitund hennar stendur þá í miklu nánara sambandi 








44 


við annan heim en við jarðneskan heim. Á 3. stiginu er 
öll hennar meðvitund horfin; hún virðist alls ekkert hafa 
við líkama sinn að gera, eins og sálin sé tekin burt. 
Það virðist vera afar-mikilsvert, óhjákvæmilegt til þess 
að ósýnilegu gestirnir geti notið sín, að „trancinn“ komist 
á 3. stigið. En hann kemst áreiðanlega oft ekki lengra en 
á 1. stigið, aldrei lengra hjá sumum miðlum, eftir því sem 
næst verður komist. Og þá verður árangurinn sama sem 
enginn og alt fult af vitleysum. 

2. Hugsanir miðilsins geta blandast saman við hugs- 
anir ósýnilegu gestanna, eða komið í staðinn fyrir þær. 

3. Hugsanir annara jarðneskra manna kunna að geta 
gert sömu truflun. 

4. Sá framliðinn maður, sem vill gera vart við sig, kann 
að vera óhæfur til þess og notar annan, sem fer rangt 
með skeytið. 

5. Margir framliðnir menn kunna að vera að reyna að 
koma hugsunum sínum inn í heila miðilsins samtímis, án 
þess að vita hver af öðrum, og svo verður vitleysa úr 
öllu saman. 

6. Framliðni maðurinn kann að komast í það ástand 
í sambandinu, að hann verði líkastur sofandi manni eða 
hálfbrjáluðum. Það virðist afar-algengt, hvernig sem 
á því stendur, og líklegast eru þeir framliðnir menn til- 
tölulega fáir, sem eru vel hæfir til þess að sanna jarð- 
neskum mönnum, hverjir þeir eru. Og ávalt ákaflega mik- 
ill vandi að eiga að nota vitundarfæri annars manns. 

Mér dettur í hug í þessu sambandi, þegar eg minnist 
á örðugleikana við að nota vitundarfæri annars manns, 
samtal, sem gerðist í Rvík fyrir nokkrum árum. Eitt 


45 


skáldið okkar sagði við kunningja sinn í gamni og al- 
vöru: „Þegar eg verð nú farinn og kem aftur til ykkar, 
þá fer eg sjálfsagt að reyna að yrkja gegnum einhvern 
miðilinn. En í guðs bænum trúið þið því ekki, að það 
sé eg, ef þessi, sem kemur, yrkir ver en eg. Heldur 
ætti eg þó að geta það betur, þegar eg er kominn inn 1 
annað, æðra líf. —,,Jæja,“ sagði vinur hans, „finst þér lík- 
legt, að þér veiti léttara að yrkja með öðrum heila en 
heila sjálfs þin?“ — Skáldið setti hljóðan ofurlitla stund. 
Þá kannaðist hann við það, að sér hefði ekki dottið í hug 
að líta á málið frá þeirri hlið. 

Þetta eru nokkurir af þeim örðugleikum, sem mönnum 
er kunnugt um í sambandi við „trancinn“ einan. Það er 
ekkert undarlegt, þó að margar séu vitleysurnar í þeim 
margháttuðu tilraunum, sem gerðar eru um heiminn — 
að sjálfsögðu oft og tíðum af vanþekkingu beggja megin 
tjaldsins. Það er áreiðanlega örðugt verk fyrir framliðna 
vini okkar að gera okkur vart við sig. En það er líka 
áreiðanlegt, að þeim hefir tekist það. 


Hér verð eg að láta staðar numið um mót- 
bárurnar. Þetta er orðið of langt mál. 
Samt langar mig til að biðja ykkur að 
vera góð við mig, þó að eg komi með 
eina athugasemd enn, athugasemd, sem snertir sjálfan 
mig. Sumir vinir mínir hafa furðað sig á þvi, að eg skuli 
hafa verið svo ónýtur að breiða út þekkinguna á rann- 
sókn dularfullra fyrirbrigða, þar sem það mál sé þó 


Athugasemd, 
sem snertir 
sjálfan mig. 


nn 








46 


svo mikilsvert, og þar sem eg hafi kynt mér það tölu- 
vert. 

Eg hefi ekkert mér til málsbóta, nema ef það skyldi 
vera það, sem fæstum mun finnast neinar málsbætur, 
að eg er fráleitt gæddur postula-eðlinu, og hugurinn hefir 
oft verið hlaðinn öðrum efnum. 


En svo eru aðrir vinir mínir — og eg er nú hræddur 
um, að þeir hafi verið fleiri um tíma — sem hafa furðað 


sig á því, að eg skuli nokkuð:vera að rekast í þessu máli. 
Hvað sem mínum hugmyndum líði, þá sé allur þorri 
manna ekkert um þetta að hugsa, og í hans augum sé 
þessi rekistefna hlægileg. Hvers vegna geti eg þá ekki 
látið menn vera í friði? Og ef vinir mínir verða van- 
stiltir, þá bregða þeir mér um „áhangendagræðgi“. 
#8 eð Um þetta hefi eg þetta að segja í sem 
Mennirnir, Á 15, ld ER RA 
„„ Styztu máli: Eg tel það víst, að prófessor 
EA ið mér Schiller hafi rétt að mæla — það sé mik- 
ekki við. SR ð EYRI 
ill meiri hluti manna, sem á hverjum ein- 
stökum tíma láta sig eilífðarmálin litlu eða engu skifta. 
En þeir menn, sem svo líta á, koma mér ekkert við, hvort 
sem þeir eru margir eða fáir. Á 
EL Mér koma hinir við, þeir, sem er eins 
Mennirnir, sm . .. f A 
koma mér við. árið og mér hefir verið farið — ganga 
með eilifðarþrána í sál sinni fram með 
ströndum dauðans, en eru þess ekki fullvísir, að þeir sjái 
nein fjöll lífsins úti í sjóndeildarhringnum hinumegin. 
Þeir eiga einhvern rétt á sér, þó að þeir séu í minni 
hluta, einhverja heimting á að þorsta sálna þeirra sé 
svalað, ef þess er nokkur kostur. 
Eg ætla ekki að fara að gera litið úr þeirri svölun, 


) 


4/ 


sem kirkjan, með sina gamla og nýja guðfræði, kann að 
veita sálum mannanna. En hitt veit eg, að þeir menn eru 
til, sem þjást af þorstanum, en finna enga svölun hjá 
kirkjunni, meðan hún, eða að svo miklu leyti sem hún, 
sinnir ekkert þeim sönnunum, sem vísindaleg rannsókn 


nútímans hefir lagt til eilifðarmálanna. Og þeir menn 


öy 
eiga einhvern rétt á sér. 
Eg hefi þekt móður, alþýðukonu, sem treg- 


Tvenns konar 
aði svo einkasoninn sinn, eina vndið hennar 


sálarstríð. Í fa 
og eitirlætið, sem hún hafði mist í sjóinn, 
að hún sá aldrei glaðan dag — þangað til það ljós rann 


upp 1 sál hennar, að það væri sannað, að drengurinn 
hennar væri alveg eins lhfandi og hann hefði nokk- 
uru sinni áður verið. Eg hefi aldrei þekt glaðlegri mann- 
eskju en hún hefir verið alt af síðan. 

Eg hefi þekt hámentaðan mann, sem alla æfi hafði 
verið trúhneigður maður og kirkjunnar barn. Einu sinni 
hrynur allur hans guðfræðikastalí í hans huga, skörðin 
verða stærri og fleiri en svo, að kastalinn fái hangið 

pi. Og hann verður dapur eins og maður, sem beðið 

fir ósigur í stríði sálar sinnar. Hann fær djúpsetta 
þekking á árangrinum af rannsókn dularfullra fyrir- 
brigða. Og hvað verður þá? Eg hefi ekki nógu mikið 
Róstðiðaaa Í til þess að hugsa mér þær andlegar fall- 
vl sem skjóti niður kastalann, þar sem fögnuður 
hans út af tilverunni hefst við og trú hans og traust á 
föður sinum á himnum. 

Eg tek þessar tvær manneskjur að eins til dæmis. Öðru- 
megin er einföld tilfinning saknandi og sorgbitins manns- 
hjartans. Hinumegin er sálarstrið mentaða mannsins, sem 


Í 








48 


finst himnar réttlætisins og kærleikans vera að hrynja, 
eða öllu heldur hafa aldrei verið annað en hugarburður. 
Sannarlega eiga báðar þessar tegundir sálarstríðs rétt 
á að vera teknar til greina. 

Og þó að mennirnir með áhugann á eilifð- 
armálunum séu í minni hluta á hverjum 
einstökum tíma, þó að veraldarvastrið og 


Eilífðarmálin 
knýja á dyrnar. 


efnishyggjan haldi þeim áhuga í fasta svefni að öllum 
jafnaði, þá er það nú svona, að þær stundir koma fyrir 
flesta okkar einhvern tíma á æfinni, að eilífðarmálin 
knýja á dyrnar og sál okkar situr inni fyrir í sorg og 
angist út af því að geta ekki lokið upp. Eg held, að þrátt 
fyrir alla léttúðina og veraldarhyggjuna sé sú þjáning 
samanlögð svo mikil, að það sé vansæmd siðuðum 
heimi, hvað lítið hefir verið gert af þekkingu og viti 
til þess að lina þær þrautir. 


Þegar sú hugsun kemur — hún bælist oft niður af 
öðrum hugsunum, en þegar hún kveður sér hljóðs í sál 
minni — þá finst mér það synd og skömm, að segja ekki 


eitthvað af því, sem eg veit um þetta mál. 


RAYMOND 
I 


ERINDI FLUTT Í REYKJAVÍK 16. FEBR. 1917 


Líf og dauði. 





A 


if | 
1 

l 
| 

ki 
l 





Mig langar til að verja þeim minútum, sem eg get gert 
mér von um, að þíð endist til að hlusta á mig þessi tvö 
kvöld, til þess að segja ykkur frá síðustu bókinni eftir 
Sir Oliver Lodge, rektor háskólans í Birming- 
ham á Englandi. 

Eg geri ráð fyrir að mörg ykkar kannist 
eitthvað við þann marin. Hans hefir nokk- 
urum sinnum verið minst hér í Reykjavík, 
einkum í sambandi við rannsókn dularfullra fyrirbrigða. 
Samt finn eg, að það ætti vel við og vært hentugt að skyra 
ykkur nokkuð frá almennri vísinda-starfsemi hans. Það 
mundi að minsta kosti auka traust ykkar á höfundi þeirr- 
ar bókar, sem eg ætla nú að segja ykkur frá. En eg sé, að 
eg muni ekki hafa tíma til þess, nema eg láti annað sitja 
á hakanum, sem mér er ant um að geta sagt. Svo að eg 
verð að láta mér nægja að benda ykkur á það, að hann 
er að minsta kosti einn af frægustu núlifandi eðlistræð- 
ingum veraldarinnar, ef hann er ekki frægastur, og að 
náttúrufræðingurinn dr. Harker lét sér þau orð um munn 
fara nýlega, eins og próf. Har: Níelsson hefir getið um 
í fyrirlestri sínum „Kirkjan og ódauðleikasannanirnar“, 
„að mættu brezkir vísindamenn skipa kardinálasamkundu, 
t. d. af stjórnarnefndum „Konunglega vísindafélagsins“ og 
a* 


Frægur 
eðlisfræðingur. 





I p —— -— mr. ræ -— 


1 


2 

„Brezka vísindafélagsins“, er þeir gengju til sinnar páfa- 
kosningar, þá mundi enginn fá fleiri atkvæði en Sir Oliver 
Lodge.“ 


Ekki 
spíritisti. 


En á afstöðu hans til rannsóknar dular- 
fullra fyrirbrigða verð eg að minnast nokk- 
urum orðum. 

Fyrir nokkurum árum átti eg tal í London við enskan 
spiritista, sem sýndi mér alveg einstaka góðvild, bráð- 
ókunnugum manni. Hann talaði dálítið óþolinmóðlega 
um Sir Oliver Lodge í sambandi við. rannsóknarmálið. 
— „Hvers vegna talið þér svona?“ spurði eg. „Sir Oliver 
er þó spíritisti.“ — Eg lagði þann skilning í orðið „spírit- 
isti „ að það væri maður, sem væri sannfærður um fram- 
hald mannlífsins eftir líkamlegan dauða,og jafnframt sann- 
færður um það, fyrir rannsóknir sínar eða annara, að unt 
væriað koma á vitundarsambandi milli jarðneskra og fram- 
líðinna manna. — En þessi Lundúna-vinur minn neitaði 
því fastlega, sem eg hafði sagt um Sir Oliver Lodge. — 
„Hann er ekki spíritisti,“ sagði hann. „Hann er sálarlífs- 
rannsóknarmaður“ („He is a Psychical-Research-man““). 
Þetta var líka að minsta kosti að því leyti 
rétt hjá Lundúnamanninum, að Sir Oliver 
Lodge telur sig ekki sjálfur spíritista. Það 
má sjá á þessari síðustu bók hans. Ekki svo að skilja, að 
hann amist við spíritistum. Það er nú eitthvað annað. 
Hann kannast við það, að þeir hafi orðið fyrstir til þess 
að veita viðtöku þeim sannleika, sem hann er að boða, 
og telur svo óumræðilega mikilsverðan. Hann líkir þeim 
við fyrstu kristnu mennina, og minnir í því sambandi á 
ummæli Páls postula í 1. kap. í fyrra Korintubrjefinu: 


Lodge 
og spíritistar. 





53 


„Lítið, bræður, til köllunar yðar: Þér eruð ekki margir 
vitrir að manna dómi, ekki margir máttugir, ekki margir 
stórættaðir; heldur hefir guð útvalið það, sem heimurinn 
telur heimsku, til þess að gjöra hinum vitru kinnroða, 
og guð hefir útvalið það, sem heimurinn telur veikleika, 
til þess að gjöra hinum voldugu kinnroða“. 

Afarörðugt mundi það nú verða að gera greinarmun 
á lífsskoðun Sir Ohvers Lodge og ýmissa gætinna og 
hámentaðra manna, sem telja sig spiritista. En hitt er 
bersýnilegt, að honum hefir veitt örðugar að sannfærast 
um samband við framliðna menn, en öllum þorra þeirra 
manna, sem nefndir eru spiritistar, og að allar hans efa- 
semdir og þær vísindamensku-skýringar, sem hann hefir 
reynt að beita, hafa sett annan blæ á hugsanalif hans en 
þann, sem er á hugsanalifi langflestra spíritistanna. 
Sir Oliver Lodge er einn af aðalleiðtog- 
um Sálarrannsóknafélagsins brezka. Það 
markar afstöðu hans til rannsóknar dular- 
fullra fyrirbrigða. Félagið hefir, andspænis almenningi, 
mjög sneitt hjá líkamlegu fyrirbrigðunum, svo sem mann- 
gerfingum, lyftingum, flutningum, svo nefndum anda- 
ljósmyndum o. s. frv. Auðvitað hafa sumir helztu menn- 
irnir í félaginu fengist nokkuð við að athuga þau fyrir- 
brigði. En þeir hafa viljað sem minst um þau tala, að svo 
komnu — víst aðallega fyrir þá sök, að þeir hafa ekki 
treyst sér til að koma þeim inn í kerfi vísindalegrar 
þekkingar og þeim hefir verið óljúft að tala um það við 
almenning, sem þeir hafa ekkert getað skýrt. Þess vegna 
hafa þeir aðallega beint áhuga sínum að öðrum tegund- 
undum fyrirbrigðanna, svipa-sýnum og þeim dularfullu 


Sálarrannsókna- 
félagið brezka. 


% 


a 





54 


einum, sem koma fram í svefni og dáleiðslu, „trance“ og 
Ósjálfráðri skrift. 

Þeir líta svo á, sem fjarhrif (telepatía) 
milli Jjarðneskra manna sé sönnuð, og tele- 
patia er, eins og þið sjálfsagt vitið, það, að áhrif berast 
úr einum hug í annan, án þess að fara gegn um skiln- 
ingarvitin. lelepatía er í raun og veru sá grundvöllur, 
sem þeir reisa kenningar sínar á. Þeir kannast við það, 
að úr því að það sé sannað, að áhrif geti borist úr einni 
sál í aðra eftir öðrum leiðum en skilningarvitunum, þá 
sé það ekki lengur neitt fráleitt eða óhugsandi, að áhrif 
geti borist frá framliðnum mönnum að sálum jarðneskra 
manna, ef framliðnir menn séu á annað borð lhfandi. Það 
sé að minsta kosti réttmætt rannsóknarefni. Geti nú 
framliðnir menn fært einhver veruleg rök að því, að það 
séu þeir, sem eru að gera vart við sig, þá sé ekki lengur 
neitt fáranlegt né óvísindalegt við það að taka þau rok 
til alvarlegrar íhugunar — og láta þau sannfæra sig, ef 

þau reynist nógu veigamikil. 
“ Nýtt En upp af þessum telepatíu-grundve!li 
SE A hjá þeim nýtt vandamál. Rannsókn- 
armennirnir komust brátt að raun um það, 
að í þeim skeytum, sem tjáðu sig vera frá öðrum heimi, 
kom mikið fram af vitneskju, sem miðlarnir gátu ekki 
hafa fengið með venjulegum hætti. Einkum voru það end- 
urminningar framliðinna manna, er miðlarnir höfðu enga 
hugmynd um að hefðu verið til. Vitsmunaoöflin, sem tjáðu 
sig vera framliðna menn, komu; til dæmis að taka, með 
lítilfjörlega viðburði, sem ekki höfðu farið öðrum á milli 
en þessum framliðnu mönnum og einhverjum nánustu 


Fjarhrifín. 





áð a | 
æð 


ættingjum þeirra og vinum. Nú var vafamálið þetta: 
Gat ekki þessi vitneskja verið fjarhrif frá jarðneskum 
mönnum? Gat ekki undirvitund miðilsins einhvern veg- 
inn sogað í sig þessa vitneskju úr hugum þeirra jarð- 
neskra manna, sem vissu um þessa viðburði? Væru þess- 
ir jarðnesku menn viðstaddir tilraunirnar, var, til bráða- 
birgða, gengið að því vísu, að vitneskjan væri fengin frá 
þeim. Væru mennirnir langt í burtu, ef til vill í öðrum 
löndum, og hefðu enga hugmynd um tilraunirnar, sáu 
þessir rannsóknamenn, að málið fór óneitanlega að vand- 
ast og verða nokkuð flókið. Var það líklegt, að undir- 
vitund miðilsins gæti á svipstundu fundið þann jarðneska 
mann, sem Bar í huganum þessa lítilfjörlegu vitneskju, 
hvar sem sá maður var í heiminum, og þó að miðillinn 
hefði aldrei heyrt hans getið, — og sogið úr honum vil- 
neskjuna? Nei. Enginn gat fullyrt að það væri líklegt. 
En samt voru þeir margir, leiðtogarnir í Sálarrannsókna- 
félaginu brezka, sem töldu þá skýringu líklegri, en að 
framliðnir menn væru að gera vart við sig. Svo örðugt 
áttu þeir með að þýðast þá hugsun, að mennirnir væru í 
raun og veru að komast í samband við annan heim. 

Og málið er samt enn flóknara en þetta. 
Það hefir þrásinnis komið fyrir, að vit- 
neskja hefir komið fram í þessum skeyt- 
um, sem ekki hefir verið á vitorði nokkurs Jarðnesks 
manns, en hefir eftir á reynst vera rétt. Hvaðan átti 
undirvitund miðlanna að fá þá vitneskju? Þeirri vanda- 
spurningu svöruðu sumir vísindamennirnir með einhverri 
þeirri fráleitustu og ólíklegustu tilgátu, sem komið hefir 
fram í þessu máli — og hafa þó margar kenningarnar 


Málið 
enn flóknara. 





HE LA A I am 
— Á kf = a — == A né 
kn á Mi nn E a Mg Sn nn Á 
# 


56 


verið fráleitar og ótrúlegar. Þeir gerðu ráð fyrir, að allar 
endurminningar mannanna geymdust einhverstaðar utan 
við þá, eins og í einhverri þró, og úr þessari þró gæti 
undirvitundin ausið. Hvernig stóð þá á því, að aldrei var 
úr henni ausið, nema þegar framliðnir menn sögðust vera 
að gera vart við sig? Þeirri spurningu var aldrei svarað. 
Skéfröln Meðal þeirra manna, sem lengi hölluðust 
frá 1890. Íremur að tilgátunni um fjarhrif frá jarð- 
neskum mönnum, var Sir Oliver Lodge. 

En hann hefir æfinléga verið gætinn og æfinlega sann- 
gjarn. Í skýrslu, sem hann birti 1890 um tilraunir sínar 
með einn af heimsins frægustu miðlum, frú Piper frá 
Boston, sem nú á heima í Greenfield í New Hampshire, 
tekur hann það fram, að aldrei hafi sannast neitt lík fjar- 
hrif milli jarðneskra manna, eins og hér væri um að tefla, 
et þessi fyrirbrigði stöfuðu frá þeim, og að þangað til 
slíkar sannanir fáist, verði menn að verða gætnir í því, 
að fullyrða nokkuð í þá átt. Honum þykir ekki sú skýr- 
ing fullnægjandi; en að hinu leytinu þorir hann ekki að 
aðhyllast þá skýringu, að skeytin væru frá framliðnum 


mönnum. 
Hugsið ykkur að svo hafi nú samt verið, — 
Afreksverk eins og líka Sir Oliver Lodge er sannfærð- 
framliðinna Að að ST á 
sann: ur um nú. Hugsið ykkur að framliðnir 


menn hafi verið að reyna að sanna sig, og 
að þeim hafi verið sérstakt kappsmál að sannfæra vís- 
indamennina, af því að þeir vissu, að með öðru móti 
kæmu þeir sannfæringunni aldrei inn í allan þorra manna. 
Þeir koma ýmsum stórfeldum áhrifum frá sér inn í þenn- 
an heim. Þar af er það einna bezt fallið til að vekja athygli, 


C 





A 


J/ 


að þeir sýna sig á tilraunafundum í holdlegum líköm- 
um, sem hverfa aftur á svipstundu, og að þeir láta taka 
at sér ljósmyndir, þó að þeir séu ósýnilegir óskygnum, 
mannlegum augum. Við gétum hugsað okkur, að þeim 
muni hafa fundist þeir standa sig vel, þegar þeir höfðu 
komið öðru eins í verk. En fæstir vísindamenn fást til þess 
að sinna slíkum býsnum neitt. Og þeir fáu vísindamenn, sem 
gera það, verða ekki fyrir öðru en annaðhvort ofsóknum 
samherja sinna í hinni almennu þekkingarleit vísindanna, 
eða heimskulegum rengingum — og það alveg eins þó 
að þeir gangi frá athugunum sínum af hinni snildarleg- 
ustu vandvirkni, eins og t. d. Sir William Crookes gerði, 
þegar hann skýrði frá fyrirbrigðunum, sem gerðust hjá 
lorence Cook og D. D. Home. Svo að þessa leiðina gátu 
amliðnir menn ekki komist með vísindamennina. 

Þeir reyndu aðra leið, þá leiðina, sem eg hefi sérstak- 
lega minst á hér á undan. Þeir sönnuðu sig með endur- 
minningum úr sínu jarðneska lífi. Og eg hefi sagt ykkur 
hvernig það tókst. Þeir voru gerðir að undirvitund og 
telepatíu. 


I 
Á 
Í 1 


Vandamálið, sem fyrir framliðnum mönn- 
um lá, var auðsjáanlega þetta: að kveða 
niður telepatiu-kenningar vísindamannanna. Ekki þá 
kenningu, að fjarhrif gerist í raun og veru milli jarð- 
neskra manna.Það er ómótmælanlegt. Heldur hitt, að 
allar þær sannanir, sem þeir koma með um tilveru sína 
eftir andlátið, séu að eins fjarhrif frá jarðneskum mönn- 
um. Mörgum finst, sem það ráð, er þeir þá tóku, sé eitt- 
hvert gáfulegasta snildarverkið, sem menn vita til, að þeir 
hafi komið í framkvæmd hér á jörðunni. 


Víxlskeytin. 


—  QQÖ 3 








A RT a - Fn a 
p * # 


ná A. A NL A  — 0 a Mi A 

í 

Í 

|| 
8 a 

til s8 
| 

| Þeir fundu upp hin svo nefnda vixlskeyti (cross- 
| kát Ái | 

al correspondences). Svo er það nefnt, þegar frá sama send- 
| anda — til hægðarauka segjum við þá: frá sama fram- 

liðna manni — koma hér um bil samtímis skeyti um sama 


efni hjá tveimur eða fleiri miðlum. 

Eins og þið sjáið, er það ekki lítið merkilegt, þegar 
annað eins og þetta kemur fyrir. En þau víxlskeyti, sem 
sérstaklega voru ætluð til að sannfæra vísindamennina, 
voru svo vandlega hugsuð, að þau geta ekki annað en 
vakið aðdáun manna — enda hafa líka gert það, svo 
um munar. Eg skal taka til dæmis, að miðill ritar ósjáli- 
rátt vestur í Ameríku setningu, sem virðist vera vitleysa. 
Um sama leyti ritar miðill austur í Indlandi ósjálfrátt 
setningu, sem líka virðist vera vitleysa. Og enn ritar 
miðill á Englandi ósjálfrátt setningu, sem sömuleiðis 
virðist vera vitleysa. Það er þá fyrst, er allar þessar setn- 
af því að miðlarnir hafa gert 





ingar eru bornar saman 
samning við Sálarrannsóknafélagið brezka um að senda 
því alla sína ósjálfráðu skrift — það er þá fyrst, segi eg, 
að menn komast að raun um, að fult vit er í setningunum, 
og stundum bak við þær sérþekking á sérstökum fræði- 
greinum. 

Þessum skeytum er ekki ætlað að sanna það sérstak- 
lega, hver það sé, sem skeytið sendir. En hitt er þeim 
ætlað að sanna, að það sé sama vitsmunaveran, sem 
sendir þau öll, er saman eiga, og að hér geti ekki verið 
að tefla um nein fjarhrif frá jarðneskum mönnum. Eng- 
inn jarðneskur maður veit, né hefir nokkuru sinni vitað, 
að hverju verið er að stefna með hvert skeytið út af fyrir 
sig. Þar af leiðandi getur þetta ekki verið sótt í neinn 





59 


jarðneskan mann, né heldur í neitt endurminninga-safn 
eftir einn jarðneskan mann. 

Þessi skeyti hafa líklegast áorkað meiru 
en nokkuð annað í þá átt að sannfæra leið- 
togana í Sálarrannsóknafélaginu brezka 
um það, að skeyti séu komin frá öðrum heimi. Einn 
þeirra manna, sem hefir látið sannfærast, er Sir Oliver 
Lodge. Mér skilst svo, sem það sé þá fyrst, er þessi víxl- 
skeyti fóru að koma, að allur efi hvarf úr huga hans. 
Hann hafði alt af verið vingjarnlegur í garð þeirra manna, 
sem höfðu látið sannfærast. En sannfæringin um, að 
þeir hefði rétt að mæla, var að minsta kosti ekki svo 
sterk, að hann gæti fylt flokk þeirra — fyr en nú fyrir 
fáum árum. Svo að þið sjáið, að það hefir ekki verið 
hlaupið að því að sannfæra hann. Hann er enginn auð- 
trúa einfeldningur, sem gleypir við því, sem að honum 
er rétt. Hann situr með allan þann efa í sál sinni, sem 
efnisvísindin hafa verið að magna um marga áratugi. 
Hann beitir öllum þeim mótbárum, sem honum finnast 
með nokkuru móti geta samþýðst heilbrigðri skynsemi. 
Hann rannsakar málið um 30 ár. Og hann lætur ekki 
sannfærast, fyr en hann þykist hafa gengið úr skugga 
um það, að öllum mótbárunum hafi fyrirbrigðin sjálf 
svarað að fullu. Og eftir allar þessar rannsóknir og öll 
þessi heilabrot finst honum — þessum spekingi, sem notið 
hefir trausts og aðdáunar alls hins mentaða heims ára- 
tugum saman, varið hefir allra sinni æfi til þess að fást 
við og meta vísindalegar sannanir, og aflað sér svo mik- 
illar vísinda-þekkingar á alheiminum, að vafasamt er, 
hvort nokkur samtíðarmaður hans stendur honum í þeim 


Lodge 
sannfærist. 





að a — - re ER . . 
* ráði = ii Es 7 mm - 


Í Á Z á nn 


A a a TR a A A — --. a 
6o 
efnum framar — honum finst, segi eg, að hann hafi meiri 


rétt til þess að tala um málið og að ætlast til þess að 
orð sín séu tekin til greina, en þeir menn, sem aldrei hata 
komið á nokkurn tilraunafund og ekkert þekkja málið at 
eigin reynd. Og það get eg ekki láð honum. 

Bókin, sem eg ætla nú að fara að segja 


Magn AN va 
g! ykkur frá, sýnir það bezt, hvað afdráttar- 
sannfæringar 2 | F 
hái laus sannfæring mannsins nú er orðin um 


annan heim. „Eg er jafn-sannftærður um 
framhalds-til veru eftir dauðann, eins og eg er um tilver 
una hér,“ segir hann á einum stað í bókinni, eins og eg 
mun víkja nákvæmara að síðar. Hann gerir ráð fyrir 
því, að menn muni furða sig á því, að hann skuli geta 
verið svo sannfærður. Og hann gerir þess ljósa grein, 


o 
hvernig það er einmitt — þó að kynlegt kunni að virðast 
í fljótu bragði — æfilöng vísinda-starfsemi hans, leikni 


hans í því að fást við þekkinguna á efnisheiminum, sem 
hefir gefið honum styrkleik sannfæringarinnar um ann- 
an heim. En ljósasti votturinn um magn sannfæringar 
hans er það, að hann skuli hafa lagt út í það að semja 
og gefa út þessa bók. Aðalefni hennar er þær sannanir, 
sem sonur hans, nýfallinn í ófriðnum, hefir fært honum 
fyrir því, að hann sé lifandi eftir dauðann. Hugsið ykkur, 
hvað óhemjulega óbifanleg vissan hlýtur að vera, þegar 
maður, sem allur siðaður heimur hefir dáðst að, leggur 
út í þá hættu að fá endurminninguna um nýlátinn son 
sinn og ástúðarskeyti hans handan úr eilífðinni saurguð 
með hæðnishlátrum vantrúarinnar og fáfræðinnar. Hugsið 
ykkur, að einhver at æðstu embættismönnunum ókkar 
gerði þetta. Eg spái því helzt, að þið getið ekki hugsað 





61 


ykkur það. Og þó er sá mikli munur á. að þó að við hér 
heima gerum eitthvað varhugavert, þá kemur það varla 
fyrir, að nokkur fái vitneskju um það, aðrir en þeir. fáu 
menn, sem búa á þessu landi. Þegar Sir Oliver Lodge 
tekur til máls á prenti, þá talar hann við allan hinn sið- 
aða heim. Geri hani sig hlægilegan í prentuðu máli, þá 
er hlegið um allan heiminn. Sir Oliver Lodge leggur 
út í hættuna. Því að það er nú svona, að þegar ekki er 
lengur orðinn eftir neinn skuggi í sál mannsins af efa- 
semdum um eilífðina, þá hættir hann að hirða um dóm 
mannanna, þá selur hann allar eigur sínar fyrir perl- 
una dýru, þá er hann þess albúinn, að leggja alt í söl- 
urnar, ef á þarf að halda, fyrir þá náð að eiga kost á 
að standa við sannleikann. 


; 

st sr “ 
in 
Þ 2 

ið R þá 


sonur Sir Oliver Lodge, sá, er hann hefir 
ritað bók sína um og nefnt hana eftir, hét 
kaymond Lodge. Hann var fæddur 25. 
Jan. 1889 og féll á Frakklandi 14. sept. 1915, 26 ára gam- 
all. Hann var verkfræðingur, hafði lagt sérstaka stund 
á ralmagns- og vélafræði og var tekinn til starfa í véla- 
verksmiðju bræðra sinna, þegar ófriðurinn hófst. Hann 
hefir bersýnilega, eftir þeim skilríkjum, sem eru í bók- 
inni, verið óvenjulega gáfaður, atorkusamur, glaðlyndur 
og skemtilegur maður, enda með afbrigðum vinsæll af 
þeim mönnum, sem kyntdst honum, lágum jafnt og há- 
um. Um trúmál virðist hann alls ekki hafa talað. Að 
minsta kosti vissu foreldrar hans ekki um trúarskoðanir 
hans, né heldur systkyni hans. 


Raymond 
Lodge. 


a nn 








mæ pr — a A 
. 


T..-— hr rn - a = nr RIÐ Móðir =. a - ar 70 mm 
háð ER - sn RT sa 


62 


En eftir hann látinn fanst vasabiblía, sem 
hann hafði haft með sér á vigstöðvárnar. 
Hann hafði strikað við rúma 20 staði í bókinni og ritað 
skrá yfir strikuðu staðina á saurblaðið. Í þessum ritn- 
ingarstöðum koma einkum fram þrjú atriði:g1) Í raustið 
á guði, að hann leiði þjóð sina vérndarhendi gegnum 
allar þrengingar. 2) Traustið á Jesú Krist. Meðal annars 
er þar allur 14. kap. í Jóhannesar guðspjalli, sem byrjar 
á orðunum: „Hjarta yðar skelfist ekki; trúið á guð og 
trúið á mig,“ og 33. v. í 16. kap. sama guðspjalls: „Þetta 
hefi eg talað til yðar, til þess að þér hafið frið í mér. 
Í heiminum hafið þer þrenging, en verið hughraustir, eg 
hefi sigrað heiminn.“ 3) Vonin um dýrlegt líf eftir burt- 
förina af þessum heimi. Þessi biblía, sem hann lét eftir 
„ virðist þá benda á að þessi 3 atriði hati verið máttar- 
viðirnir í huga hans. 

Þegar ófriðurinn mikli hófst, voru foreldr- 


Vasabiblían. 


sig 


Raymond ar hans í Ástralíu. Hann gekk í í brezka her- 
fer Í DR tg sjálfboðaliði,áður en þau komu aft- 
og fellur. 


ur, í næsta mánuði eftir upphaf ófriðarins, 
var fyrst við. heræfingar, var gerður að undirlautinant 
og fór til vígstöðvanna í marzm A. 1915. I4. sept. S. á. 
varð hann fyrir broti úr sprengikúlu í skotgröfunum, og 
andaðist af sárinu 74 klukkustund síðar. 

Mestöll bókin ber vitni um það, beinlínis 


AR At eða óbeinlínis, hve óendanlega vænt for- 
fjölskyldunnar |. og systkynum hafi þótt um 
á Raymond. AT R a 


hann. Af þeim mörgu ummælum, sem 
benda í þá átt, verð eg að láta mér nægja að lofa ykkur 
að hevra fáeinar línur, sem móðir hans ritaði á blað- 


E hr a I 


63 


snepil í flýti, eftir að hún hafði verið á fyrsta sambands- 
fundinum, sem hann hafði gert vart við s sig á eftir andlát- 
ið, og þegar hún var að því komin að fara á næsta fund- 
inn. ýr setning er þrungin af viðkvæmni og trega. 
Linurnar eru svona: 

„1il þessað lina kvölina og reyna að ná 
sambandi. Raymond, yndið mitt, nú ertu farinn úr 
okkar heimi, og ó, að kvölin mætti linast. Eg þarf að fá 
að vita, hvort þú ert ánægður, og að það sé í raun og 
veru þú sjálfur, sem er að tala við mig, og að þetta 
sé engin blekking. 

„Engin bréf frá þér framar, elsku sonur minn. og eg 
hefi elskað þau svo mikið. Þau eru öll geymd; við ætlum 
að festa þau í nokkurs konar bók. 

„Nú verðum við ekki samvistum fyr en eg hitti þig 
hinumegin. 8 hefi ekki verið eins mikið með þér og 
mig langaði til á þessari jörð, en mér er svo mikið yndi 
að hugsa um þær stuttu stundir, sem eg hefi fengið að: 
njóta þín, einkum ferðirnar okkar til og frá Ítalíu. Eg 
hafði þig út af fyrir mig þá, og þú varst mér svo 
ástfólginn. 

„Mig langar til að segja þér, góði, hvað við finnum 
til þess, að þú hefir gert skyldu þína með dyrlegum 
hætti, með sérstöku þráðbeinu kappi, aldrei látið neinn 
verða þess varan, að þú tækir neitt nærri þér, og alt af 
látið gamanið og hláturinn leika sér kringum þig, meðan 
þú varst að hughreysta aðra og hjálpa þeim. Þú veizt, 
hvað bræður þínir og systur finna mikið til missisins, 
og vesalings faðir þinn !“ 








64 


Tvö skeyti. Áður en eg fer að segja yk <kur frá þeim 
skeytum, sem komið hafa frá Raymond 
— það lítið, sem eg get af þeim sagt — verð eg að minn- 
ast á tvö skeyti, sém Sir Oliver I.odge fékk áður en 
hann misti son sinn. Og til þess að mönnum skiljist síðara 
skeytið að fullu, verð eg að hafa ofurlítinn inngang að 
þeim. 
Frú Piper, ameríski miðillinn, sem eg nefndi áðan, er 
nú að mestu hætt að halda fundi, en hefir samt samband 
enn við þær verur, sem hafa gert vart við sig hjá henni. 
Sá vísindamaðurinn, sem lengst og mest rannsakaði fyr- 
irbrigðin hjá henni, hét dr. Hodgson, og er látinn 
fyrir nokkurum árum. Hann hefir mikið gert vart við 
sig hjá frú Piper ettir andlátið. Annar framliðinn mað- 
ur. sem mikið hefir gert vart við sig þar, €r Myers, 
sem talinn er einna fremstur sálarlífsrannsóknamaður 
heimsins í vísindamanna hóp, og var mjög vel lærður mað- 
ur í grískum og rómverskum fræðum. Það var hann, sem 
talinn var að standa úr öðrum heimi fyrir víxlskeyta-til- 
raununum, er eg mintist á áðan. Hann var mikill vinur 
Sir Olivers Lodge. Enn verð eg að nefna ein hjón: Dr. 
Arthur Verrall og frú Verrall í Cambridge á Englandi; 
hann var læknir og er dáinn fyrir nokkuru; hún var sér- 
staklega lærð í forntungunum, grísku og latinu, fekst 


ö 
mikið við sálarlífsrannsóknirnar — mörg víxlskeyti skrif- 
aði hún ósjálfrátt — war lifandi, þegar þetta gerðist, 


sem eg ætla nú að segja ykkur, en hefir andast síðan. 
2 Þ. cs. ágúst 1015 kom eftirfarandi skeyti 

Fyrra skeytið. a 29 á a ið 
í ósjálfráðri vöku-skrift hjá frú Pipef 


vestur í Ameríku: 


65 

„Já. Lodge, hafðu nú traust á öllu, sem er æðst og bezt. 
Hatið þið ekki öll verið leidd og um ykkur annast af 
djúpsærri speki? Geturðu neitað því? Það er fyrir trú- 
mensku þína, að alt gengur vel og hefir gengið vel“ 

Lodge tók ekkert mark á þessu skeyti; það var svo 

óákveðið, eins og þið finnið öll. En honum kom til hug- 
ar, að átt væri við það, að einhv erjir örðugleikar væru í 
vændum, af þvi að verið var að brýna fyrir honum, að 
þau {hann skildi það svo, sem átt væri við sig og fjöl- 
skyldu sína| hefðu öll verið leidd og um þau annast 
al djúpsærri speki, og að alt hefði gengið vel. 
En með sama póstinum fékk Lodge ann- 
að, kynlegra skeyti. Það var líka frá frú 
Piper, en það hafði hún ritað 8. ágúst í sambands- 
ástandi (trance). Stúlka, sem heitir ungfrú Robbins, 
var ein viðstödd, auk miðilsins. Fyrst var ritað um 
mál, sem henni kom við, þá var snúið sér að alt öðru í 
skriftinni og þetta ritað: 

„Nú Lodge, þó að við séum hér ekki eins og 
fyrrum, þ. e. a. s. ekki alveg, þá erum við hér nógu mik- 
ið til þess að taka á móti skeytum og senda þau. 

„Myers segir, þú takir hlutverk skál sins, og hann ætl- 
ar að verða eins og Faunus. Faunus.“ 

„Haunus? spyr ungfrú Robbins. 

„Já. Mvers. Vernda. Hann mun skilja.“ 

| Þessi „hann“ er sjálfsagt Lodge. 

„Hvað segirðu,Lodge? Gott starf. Spurðu Verrall, hún 
mun líka skilja. Arthur segir það.“ 

Þessi „Arthur“ er vafalaust Dr. Arthur Verrall, sem 
eg nefndi áðan, og er að vísa til konunnar sinnar. hinnar 


Líf og dauði. 5 


Síðara skeytið. 





66 


latínulætðu. En ungfrú Robbins botnaði ekkert í þessu 
og fram úr henni kemur spurningin: 

„Áttu við Arthur Tennyson?“ (fræga enska skáldið). 

Þá er skrifað: 

„Nei. Myers veit það. Það gerir líka |eyða|. Þú 

ruglast (á við ungfrú Robbins), en Myers er viss um 
skáldið og Faunus.“ 
Lodge skilur ekkert í þessu skeyti; hann 
veit ekkert við hvaða skáld og við hvaða 
Faunus er átt. Hann sendir skeytið til frú Verrall, eins og 
til hafði verið vísað, og fær aftur þá skýringu, að í lat- 
insku kvæði eftir rómverska skáldið Hóraz sé á það minst, 
að tré hafi verið að detta ofan á skáldið, og mundi hafa 
riðið honum að fullu, ef vinur hans, Faunus, hefði 
ekki dregið úr högginu. 

„Myers segir, þú takir hlutverk skáldsins og hann ætl- 
ar að verða eins og Faunus,“ hafði staðið í skeytinu. 
Eftir á, að minsta kosti, virðist nokkuð bersýnilegt, við 
hvað er átt að það sé það, að einhver sorg eða hætta 
vofi yfir Lodge, og Myers ætli að vernda hann. 

Lodge fékk þessi skeyti í byrjun septembermánaðar 
1915 í Skotlandi. Hafin var þá kominn heim úr Ástralíu- 
ferðinni. En 14. sept. féll sonur hans, eins og eg hefi 
skýrt ykkur frá. 

Nú er þá næst að athuga, að hve miklu 
Hefir Myers leyti Myers hefir staðið við þetta lotorð 
iði sitt, hvort hann hefir nokkuð dregið úr 

högginu. Hann verndaði hann ekki með 
þeim hætti, að hann afstýrði falli sonar hans. En hefir 
hann gert það að nokkuru öðru leyti? 


Skýringin. 








07 


Eg ætla fyrst að geta þeirra fyrirbrigða, sem benda 

á það, að Myers hafi sérstaklega verið við það riðinn, 
sem á eftir fór. 
Fyrsti sambandsfundurinn, sem nokkur úr 
fjölskyldu Lodge var á, eftir andlát Ray- 
monds, var ekki haldinn í því skyni, að 
ná sambandi við Raymond — því síður 
með nokkurri hugmynd um, að Myers yrði þar að neinu 
getið. Hann var haldinn fyrir franska ekkju, sem var 
mjög harmþrungin, því að hún hafði mist tvo syni sína 
1 ófriðnum sömu vikuna. Þessi franska ekkja var vin- 
kona Lady Lodge, móður Raymonds; og Lady. Lodge 
kom henni á tvo fundi hjá kvenmiðli, sem heitir frú 
Leonard, og fór sjálf með henni. Þær létu ekki nafna 
sinna getið við miðilinn. En báðir þessir synir frönsku 
konunnar gerðu vart við sig, nafn annars þeirra var nefnt 
rett og hins nærri því rétt, og móðir þeirra sannfærðist 
um, að hún hefði náð sambandi við þá og fékk mikla 
huggun. 

Á báðum þessum fundum gerði Raymond vart við. sig, 
sagði til nafns síns og kom með fleiri merkileg atriði. 
kn út í það fer eg ekki. Nú er eg að eins að tala um 
tyrirbrigðin að því leyti, sem þau benda á Myers. Á 
síðari fundinum var notað borð. Og með borðinu var 
þetta stafað, og sagt, að það kæmi frá Raymond: 

„Segið föður mínum, að eg hafi hitt nokkura vini 
hans.“ 

Frú Lodge spyr: „Geturðu nefnt nokkurt nafn?“ 
„Ja. Myers.“ 


- 


Meira kom ekki það skiftið. En eg bendi ykkur á það, 


Fyrstu fundir 
hjá frú 
Leonard. 


> 








68 


að frú Leonard gat ekki með neinum almennum hætti 
hafa fengið nokkura hugmynd um, hvaða konur þarna 
voru — því síður, að Myers kæmi þeim neitt við. 

Þetta gerðist 25. sept. 1915, 8 dögum eftir að Lodge- 
hjónin höfðu fengið fregn um andlát sonar síns. 

Lódgs ER Á þessum fundum kom meira fram Í sann- 
til Lundúna. SMáráttina en eg get sagt ykkur fra. svo 

virðist, sem Sir Oliver hafi nú ekki verið 
farið að standa á sama. Að minsta kosti fór hann til 
Lundúna tveim dögum síðar og fékk fund hjá frú Leon- 
ard. Hann sagði ekki til þess, hver hann væri. Honum 
var sagt, að veran úr öðrum heimi, sem talaði gegnum 
frú Leonard, þegar frúin væri komin í sambandsástand, 
væri ung stúlka, er nefndi sig „Fedu. Fundurinn var 
afar-merkilegur. En eg vel það úr honum, sem sérstak- 
lega lýtur að Myers. Eftir að Feda hefir gefið nákvæma 
lýsingu af ungum manni, lýsingu, sem að öllu leyti gat átt 
við Raymond, segir hún: 

„Honum finst þetta örðugt, segir hann, en hann hefir 
eignast svo marga góða vini, sem hjálpa honum. Hann 
hélt ekki, þegar hann vaknaði, að hann mundi verða 
svona ánægður, en nú er hann það, og hann segir, að 
fyrir sér liggi að verða ánægðari. Hann veit, að jafn- 
skjótt og hann verður dálítið betur undirbúinn, fær hann 
töluvert að gera. „Mig furðar nærri því á því,“ segir 
hann, „ef eg verð fær um og hæfur til að gera það. Þeir 
segja mér, að eg verði það. 

„Eg hefi fræðara og kennara með mér. Nú er hann að 


reyna að hlaða upp staf, sem á við einhvern. Hann sýnir 


Or ) 


“ 
mér M... Menn halda, að eg segi, að eg sé ánægður, í því 
skyni, að gera þá ánægðari, en eg er það ekki. | Sama 





hugsun kemur fram hjá honum í einu af bréfum hans frá 
vígstöðvunum.| Eg hefi hitt vini hundruðum saman. Eg 
þekki þá ekki alla. Eg hefi hitt marga, sem segja mér, að 
dálítið seinna skuli þeir skýra það, hvers vegna þeir séu 
að hjálpa mér.“ 

En nú kemur það merkilegasta, sem 

ist á fundinum í því sambandi, sem eg er 
nú að tala um, og jafnframt það fallegasta. Í fundarlok 
segir Feda: 

„Hann er farinn, en Feda sér nokkuð, sem er að eins 
tákn: hún sér kross detta ofan á þig (Lodge); mjög 
dökkur, er á leiðinni ofan á þig; dökkur og þungur að 
sjá; og í fallinu snýst hann við, og hin hliðin sýnist oll 
björt og ljósið skín á þig allan. Það er einhver fólleitur 
blámi á því, en það er hvítt og albjart, þegar það kemur 
við þig. Já, þetta er það, sem Feda sér. Krossinn sýndist 
svartur, og þá snerist hann alt í einu við og varð yndis- 
lega bjartur. Með krossinum verður hægt að breiða út 
verulegt ljós. Hann verður til mikillar hjálpar. 

„Vissirðu, að fylgdarandi þinn er svertingi?.... Hann 
segir, að sonur þinn sé ljóskrossinn; hann er ljóskross- 
inn, og hann verður ljós, sem hjálpar þér ; hann ætlar líka 
að hjálpa þér til þess að sanna heiminum sannleikann. 
Þess vegna bjuggu þeir til svarta krosssinn, sem varð 
bjartur. Þú veizt |þ. e. þú þekkir sambandið við fram- 
liðna menn|; en svo eru aðrir, sem þurfa svo mikið á 


, 


því að halda að fá að vita.“ 


gerð- 


Krossinn. 








kins og þið sjáið, er hugsunin hér náskyld skeytinu 
um skáldið og Faunus. Tréð, sem dettur ofan á hann, 
er hér orðið að krossi. 

Siðdegis sama daginn hafði Lady Lodge 
fund með mjög frægum miðli, sem heitir 
Peters. Hún sagði ekki til nafns síns, og 
miðillinn gat enga hugmynd haft um, hver hún væri. 
Þar var Raymond aftur lýst allgreinilega, og ýmislegt 
Herra kom fram því til sönnunar, að þarna væri hann. 
En eg bind mig, eins og áður, við það, sem bendir á 
Myers. Moonstone, aðalstjórnandinn hjá Peters 
tala um Raymond. Alt í einu segir hann. 

„Var hann ekki riðinn við efnafræði? Ef ekki, þá hefir 
einhver, sem hann átti mök við,<verið það, því að eg sé 
alla hlutina í efnafræðings-vinnustofu.“ 

| Hér verður að geta þess, að Lodge segir, að í vinnu- 
stofu sinni hafi, upp á síðkastið, aðallega verið hlutir til 
efnafræði-rannsókna |. 

„Þessir efnafræði-hlutir flytja mig frá honum til 
manns í holdinu og í sambandi við hann er maður okk- 
ar megin (þ. e. í heimi framliðinna manna), maður, sem 
orti kvæði, nátengdur spíritismanum. Hann var mjög gáf- 
aður. Hann fór líka yfir um utan Englands.“ 

| Myers var skáld, einn helæztur rannsóknarmaður dul- 
arfullra fyrirbrigða og dó í Rómaborg. | 

„Hann hefir sent skeyti alloft. Þessi maður, sem otti 
kvæði — eg sé stafinn M — hann er að hjálpa syni þín- 
um til þess að koma skeytum.“ 

Nokkuru síðar þagnaði Moonstone og sagði svo: 

„Það er svo mikilvægt, sem nú á að fara að segja, að eg 


Fyrsti Peters- 
fundurinn. 


a 


7 


/1 


ætla að tala hægt, svo að þú getir skrifað hvert orð 
greinilega : 


Sa 


„Það er ekki að eins að veggurinn se 
órðinn svo þunnur, að heyra megi til 
verkamannanna hinumegin, heldur er 
búið að búa til stórt gat á hann. Þetta skeyti 
er til mannsins, sem er riðinn við efnafræði-vinnustof- 
una. 

|Í bók, sem Lodge hefir ritað um árangurinn af sálar- 
rannsóknunum, líkir hann þeim við groft á göngum gegn- 
um fjall, sem byrjað sé á beggja megin fjallsins, og segir, 
að veggurinn sé nú orðinn svo þunnur, að heyra megi 
höggin frá þeim hinumegin gegnum hann. Og þið at- 
hugið það, að Lodge er alls ekki viðstaddur, heldur 
kona hans, og að miðillinn getur enga hugmynd haft 
um, hver hún er. Svo að það er skiljanlegt, að Lodge 
hafi ekki staðið. á sama um að fá slíkt skeyti. | 

Moonstone hélt áfram: 


= 


„Drengurinn — eg kalla þá alla drengi, af því að eg 
var meira en hundrað ára, þegar eg lifði hér, og þeir 
eru allir drengir í minum augum — hann segir, hann sé 


hér, en hann segir: 

„Hingað til hefir þetta verið málefni hófuðsins, en 
nú, þegar eg er kominn yfir um, er það málefni hjartans. 
Og meira að segja —" 

Nú stökk miðillinn upp af stólnum, smelti fingrunum, 
eins og í geðshræringu, og sagði með hárri raust: 

„Guð minn góður! hvað faðir minn getur nú orðið 
djarfmæltur! miklu ákveðnari en hann hefir áður verið, 
af því að þetta kemur við hjörtun í okkur.“ 








jr 
/* 


ið Næsta fyrirbrigðið, sem bendir til Myers, 
Peters-fundur. SerðIst 20. okt. 1915 hjá Peters. Lodge 
var þá einn með miðlinum, og hafði enn 

ekki látið uppi við hann, hver hann væri. 

Moonstone var að tala, hafði lýst Raymond og var að 
tala um hann. Þá komst hann svo að orði, sem nú skal 
grerma: 

„Það, hve þú hefir farið skynsamlega með málið í 
fjölskyldu þinni, hefir hjálpað honum til að koma aftur, 
eins og honum hefir tekist; og hefði hann ekki vitað 
það, sem þú hefir sagt honum, þá mundi honum hafa 
orðið miklu örðugra að koma aftur. Hann talar mjög 
gætilega. Hann er ungmenni, sem veit, hvað hann er 
að segja. Þekkir þú F. W. M.?“ 

Já, Lodge segist þekkja hann. Þykist vita, að átt sé 
við Frederic William Myers. 

„Því að eg sé þessa þrjá stafi. Nú, á eftir þeim, þekkir 
þú ST? já, eg fæ ST, þá punkt, og þá P. Þetta er mér 
synt; eg sé þá í ljósinu; drengurinn yðar sýnir mér 
þetta.“ 

Lodge sagðist skilja þetta, þóttist vita, að þetta ætti við 
kvæði eftir Myers um Pál postula, sem heitir St. Paul. 

„Jæja, hann segir við mig: „Hann hefir hjálpað mér 
svo mikið, meira en þú heldur. Það er að segja F. W. M.“ 

„Blessaður sé hann fyrir það,“ segir Lodge. 

„Nei, drengurinn þinn hlær, honum gengur meira til; 
þú skalt ekki halda, að þetta hafi eingöngu verið í gust- 
ukaskyni; honum gengur meira til, og hann heldur, að 
með þreki þínu munir þú geta það, sem þig langar til 
að gera nú, ríða niður hártoganir heimskingjanna, og 


g ÁÐ 
“> 


láta félagið, félagið, segir hann, verða veröldinni að 
einhverju gagni. Getur þú skilið þetta ?“ 

„Já, sagði Lodge. Hann vissi auðvitað, að átt var við 
Sálarrannsóknafélagið brezka, sem mestar rengingarnar 
hafði í frammi hatt. 

„Nú segir hann: „Hann hjálpaði mér, af því, að með 
mér getur hann látið þig rífa burt stíflurnar, sem menn 
hafa hlaðið upp. Seinna talarðu til þeirra. Það er þegar 
komið á dagskrána, og þú brýtur niður mótspyrnuna 
vegna mín.“ Svo segir hann: „Í guðs bænum, faðir minn, 
gerðu það. Því að ef þú bara vissir og gætir séð það, 
sem eg sé: karla og konur hundruðum saman harm- 
þrungin. Og ef þú gætir bara séð drengina okkar megin, 
synt hagi þá mundirðu beita öllu þínu afli við þetta 


verk. En þú getur gert það. Honum er mjög mikil al- 
vara. Á og hann vill — Nei, eg verð að stöðva hann, eg 
verð að aftra honum, eg vil ekki láta hann fá vald á 
miðlinum. — Þú mátt ekki halda, að það sé af mánn- 


úðarleysi, en eg verð að vernda miðilinn minn; hann 
(R.) mundi ekki verða fær um að gera það, sem hann ætti 
að gera; miðillinn mundi hafa ilt af þvi; eg verð að 
vernda hann; geðshræringin mundi verða of mikil fyrir 
ykkur báða, svo að eg verð að aftra því, að hann nái 
valdi á honum. 

„Hann skilur þetta, en hann vill láta mig segja þér 
þetta: — 

„Tilfinningin við að fara yfir um, var áköf vonbrigði, 
honum hafði ekki komið dauðinn til hugar. Næsta til- 
finningin var líka sorg. | Þögnl|. 

„Á þessum tímum er skelin brotin utan af körlum og 








ti 


konum — skel vanafestunnar, skel tómlætisins hefir ver- 
ið mölbrotin, og allir eru farnir að hugsa, þó aði sumir 
hugsi af eigingirni. 

„Nu sný eg mér aftur að honum — hvað hann er þolin- 
móður. Eftir sorgina kom vonarglampi, af því að hann 
gerði sér þess grein, að hann gæti komið aftur til þín; 
og at því að amma hans kom til hans. Þá var komið með 
bróður hans til hans. Því næst, segir hann, með aðra 


ö 
menn. Myerse — Myerse, mér heyrist það því líkt — 
veiztu, hvað hann á við? — kom til hans, og þá vissi 


hann, að hann gæti komið aftur. Hann vissi það.“ 
„Nú vildi hann láta mig segja þér þetta: Það er fyrir 

dauða hans, sem ekki er nema einn af þúsundum, að mörg 

hundruð manna fá það, sem þeim verður að gagni.“ 


id 


vérs hefir Eg hefi nú sagt ykkur frá lyrirbrigðun- 
efnt loforðið. UM sem sérstaklega lúta að Myers. Lodge 
tekur þau saman í eina heild í bókinni, 
eins og eg hefi nú gert. Hann gerir enn nákvæmari grein 
fyrir þeim í vísindariti, sem Sálarrannsóknafélagið brezka 
gefur út, og þar er sagt frá öðrum, sem ekki eru nefnd 
í þessari bók. Hann hefir talið þetta nægja í bók, sem 
ætluð er almenningi. Auðvitað hefi eg orðið að stytta 
frásögn hans. Við þennan kafla hnýtir hann þessum orð- 
um : 
„Eg vona að mönnum skiljist það, að framanritað á- 
grip af fundargjörðum hefir verið birt hér í því skyni 
að sýna, að ef vér hugsum oss, að viðburðirnir séu það, 


{3 


sem þeir segjast vera, þá hefir Myers efnt Faunus-lof- 
orðið, og dregið úr höogginu, með því að lita eftir syni 


a 


minum hijumesin og hy jálpa honum.“ 


Við komum nú að þeim sönnunum, sem 
Raymond hefir fært fjölskyldu sinni fyrir 
því, að hann sé hfandi — öðrum en þeim, 
sem beinlinis eða óbeinlinis eru fólgnar í skeytunum, sem 
benda til Myers. En nú verð eg að vera miklu fáorðari 
en eg vildi. Eg veit, að mér er það ókleift, að láta menn 
verða fyrir neitt svipuðum áhrifum af frásögn minni, eins 
og menn verða fyrir af sönnununum í bókinni. Eg get sagt 
ykkur frá einstökum sannana-fyrirbrigðum. En eg get ekki 
komið með sannan: i-mergðina, sem eru í bókinni; og 
hún skiftir svo miklu máli. Eg ætla að byrja á sögunni 
um ljósmyndina. 
Raymond féll, eins og eg hefi áður sagt, 
I4. sept. 1915. 27. S. m. var fyrst minst á 
ljósmynd af honum á sambandsfundi. Það var hjá Peters. 
Moonstone, stjórnandi Peters, hélt því þar fram, að Ray- 
mond segði, að til væru af sér 3 ljósmyndir. Á tveim 
þeirra væri hann einn, en á einni væri hann í hóp fleiri 
manna. Hann sagði, að Raymond væri ant um að láta 
þessa getið, og á einni myndinni væri hann með göngu- 
staf. 

Fjölskyldan átti auðvitað myndir af honum einum. En 
hún hafði enga vitneskju um mynd, þar sem hann væri 
í hóp annara manna. Lodge hafði fest sér í minni, að 


Sannanir 
Raymonds. 


Ljósmyndin. 








70 


Raymond væri ant um að láta þess getið, og grenslaðist 
eftir þessu, en varð einskis vísari — þangað til 29. nóvem- 
ber, að bréf kom um það til Lady Lodge, að sonur henn- 
ar væri á mynd, sem tekin hefði verið af nokkurum liðs- 
foringjum suður á Frakklandi í næsta mánuði áður en 
hann féll. Í bréfinu var boðið að senda frúnni myndina. 
Auðvitað þá frúin boðið með þakklæti. En myndin kom 
ekki fyr en 7. des. 

Þennan biðtíma notaði Lodge til þess að forvitnast um, 
hvort Raymond gæti sagt nokkuð nákvæmara um mynd- 
ina, áður en frekari vitneskja væri komin um hana. Hann 
var á sambandsfundi hjá frú Leonard 3. des. Stjórnand- 


inn þar (úr öðrum heimi) er stúlkubarn, sem nefnir sig 
Hedu. Hún er það, sem talar. 

Lodge minnir Raymond á það, að hann hafi minst á 
ljósmynd, þar sem hann sé með öðrum mönnum. 

Feda svarar, að hann segist muna það; en að það hafi 
ekki verið hjá þessum miðli, ekki heldur við borð heima 
hjá Lodge | fjölskyldan er þá farin að gera tilraunir með 
borð miðilslaust, eins og eg mun segja frá seinna|, en að 
það hafi verið í ókunnugu húsi, og miðilinn hafi hann 
ekki þekt. 

„Man hann nokkuð um ljósmyndina?“ spyr Lodge. 

„Hann heldur, að nokkurir aðrir hafi verið með hon- 
um, ekki einn eða tveir, heldur nokkurir.“ 

„Voru þeir vinir hans?“ spyr Lodge. 

„Sumir þeirra, segir hann. Hann þekti þá ekki alla, 
ekki mjög vel. En hann þekti suma; hann hafði heyrt af 


*% 


sumum; þeir voru ekki allir vinir hans. 


„Man hann, hvernig hann leit út á myndinni? spyr 
Lodge. 

Nei, hann man ekki, hvernig hann leit út.“ 

„Nei, nei, eg á við það, hvort hann stóð,“ segir Lodge. 

„Nei, hann virðist ekki halda það. Sumir voru upp- 
réttir í kringum hann; hann sat, en sumir uppréttir aftan 
við hann. Sumir stóðu og sumir sátu, heldur hann. 

„Voru það hermenn?“ spyr Lodge. 

„Hann segir já — blandaður hópur. Einhver, sem kall- 
aður er C, var á myndinni með honum; og einhver, sem 
kallaður er R — ekki hans eigið nafn | Raymond|, held- 
ur annar R. K, K, K, — hann er að segja eitthvað um Á. 

Hann minnist líka á mann, sem byrjar á B (tautar eitt- 
hvað ógreinilega), en skrifaðu Þ. 

„Honum finst þeir hafa verið nálægt 12. 12, segir hann, 
ef ekki fleiri. Feda heldur, að það hljóti að vera stór mynd. 

„Nei, hann heldur það ekki. Hann segir, að þeir hafi 
verið í svo þéttum hnapp.“ 

„Var hann með staf?“ spyr Lodge. 

„Hann man það ekki. Hann man það, að einhver vildi 
styðja sig við hann, en hann veit ekki með vissu, hvort 
nokkur styður sig við hann á myndinni. En einhver vildi 
styðja sig við hann, það man hann. Á síðasta manninum, 
sem hann mintist á, og var einhver B, ber nokkuð mikið 
á myndinni. Hún var ekki tekin í ljósmyndastofu.“ 

„Var hún tekin úti?“ spyr Lodge. 

„Já, sama sem.“ 

Feda segir lágt: „Við hvað áttu með þessu: „Já, sama 
sem“; það hlýtur að hafa verið annaðhvort úti eða ekki 
úti. Þú ætlar að segja: „Já“, er það ekki?“ 





75 
„Það getur hafa verið eitthvert skyli,“ segir Lodge. 
„Það getur verið. Reyndu að sýna Fedu það. 

„Bak við sýnir hann mér línur, sem liggja niður. Það 
er eins og svartur bakveggur, með línum bak við þa“ 
(Feda fer að draga lóðréttar línur í loftinu). 

Myndin kom 7. des., eins og eg sagði. Þá sannast, 
að Raymond hefir lýst myndinni alveg rétt og furðu ná: 
kvæmlega. Upphaflega myndin hafði verið 5X7 þuml., 
en myndin, sem Lady Lodge fékk, hafði verið stækkuð 
nokkuð. Á myndinni voru 21 | Raymond hafði sagt 12, ef 
ekki fleiri),5 sátu á jörðinni í fremstu röð, 7 sátu á stólum 
1 2. röð, g stóðu í öftustu röð. Raymond er með stafinn, 
sem getið var um hjá Peters. Línurnar lóðréttu á dökk- 
um bakveggnum eru mjög greinilegar. Hópurinn var 
„blandaður“ að því leyti, að liðsforingjarnir voru úr ýms- 


fn 


nm 7 FR S.þ a — ið 
I a „ 


mn 


a 


1 
l 


um hersveitum. Raymond gat ekki hafa þekt nema nokk- 
ura þeirra ; en sumir “voru vinir hans. Lodge spurði ýmsa 
menn, á hverjum manninum þeim fyndist mest bera á 
myndinni. Venjulega svöruðu menn, að þeim fyndist einna 
mest bera á manni, sem hét Boast (B Raymonds). Nöfn 
liðsforingjanna byrjuðu á B, C og R, eins og hann hafði 
verið að tala um. Þar á móti ekkert þeirra á K, en eitt á 
því C-inu, sem borið er fram eins og K. Sumir sátu, 
aðrir stóðu fyrir aftan hann, eins og hann hafði sagt. 
kaymond er einn þeirra, sem sitja á jörðinni. Bakvegg- 
urinn er svartur, og mikið ber á línunum á honum. Mynd- 
in er tekin úti, fast við skýli eða hermannakofa. 

En ef til A er það eftirtektarverðara en alt annað, að 
Raymond hafði sagt, að einhver hefði viljað styðja sig 
við hann á nr Maðurinn fyrir aftan hann hefir 





/9 


lagt höndina fram á öxlina á honum. Það liggur við, að 
sjá megi á myndinni, að hann hafi kunnað dálítið illa við 
það, því að höfuðburðurinn er ekki alveg eðlilegur, höf- 
uðið hallast ofurlitið frá handleggnum. Enginn maður 
styðst neitt við annan á myndinni, nema þessi eini. 

Lodge gengur mjög vandlega frá sönnunum fyrir því, 
að alt hafi verið eins og hann segir um þessa mynd — 
að engin vitneskja hafi verið komin um myndina, áður 
en lýsing hennar kom af vörum miðilsins. Honum er 
mjög ant um, að ekkert verði véfengt í því efni, því að 
hann telur söguna um þessa ljósmynd afarmerkilega. 
Svo er líka litið á 1 öllum þeim enskum ritdómum, sem 
eg hefi séð um bókina. Í frásögn Raymonds hjá miðl- 
inum fer það tvent saman, að réttu atriðin eru svo mörg, 
og að sama sem ekkert er rangt. Svo að hér er bein- 
línis óskynsamlegt að hugsa sér, að um nokkura tilviljun 
geti verið að ræða. 


Næst ætla eg að minnast á tvo sambands- 


Tvei RAS A 
ar fundi, sem Lodge var á í London 2. marz 
samstæðir n Ei TR ti Sr 
fundir 1916. Lodge telur þá mjög merkilega, seinni 


fundinn afbragð, en fyrri fundinn líka góð- 
an, þegar þeir eru teknir í heild. Og eg trúi ekki öðru en 
að mörg ykkar verði honum sammála um það. 
Fyrri fundurinn var haldinn í húsi læknis, 
Fundur með á Ga í A | á 
frú Clegg sem heitir Kennedy. Frú Kennedy var á 

fundinum. Hún er gædd nokkurum miðils- 
hæfileikum, ritar ósjálfrátt, og hefir náð sambandi við 


framliðinn son sinn, Pál. Þessi Páll virðist hafa hjálpað 








So 


Raymond mikið til að gera vart við sig. Miðillinn, sem 
fenginn var á þennan fund, er roskin kona og heitir frú 
Ólegg: Páll hefir áður talað gegnum hana. Hún var ekki 
látin vita, fyrir hvern fundurinn væri haldinn. Þegar hún 
kom inn í stofuna, settist hún á stól við arninn. Hún 
var naumast sezt, þegar hún segir: 

„Ó, þessi stofa er full af fólki; ó, það er einhver átjáður 
í að koma! Eg heyri einhvern segja: „Sir Oliver Lodge. 
Þekkið þið nokkurn með því nafni?“ 

Lodge játaði þvi. 

Frú Kennedy dró þá ofurlítið fyrir gluggana, og frú 
Clegg sagði: „Hver er Raymond, Raymond, Raymond? 
Hann stendur rétt hjá mér.“ 

Hún var auðsjáanlega að komast í sambandsástand, 
svo að þau færðu stólinn hennar frá arninum og hún 
sofnaði. En um stund gerðist ekkert frekara, nema and- 
litið skældist og tilraunir gerðar til að tala; hún nuddaði 
á sér bakið, eins og hún kendi eitthvað til eða kynni eitt- 
hvað illa við sig, og saup nokkuð hveljur. Frú Kennedy 
kom til'hennar og kraup hjá henni og reyndi að friða 
hana. Lodge sat kyr og beið eftir því, er kynni að gerast. 

Eftir nokkura stund var eins og eitthvað færi að skýr- 
ast, og orð heyrðust: „Hvað eg er glaður; faðir minn; 
heilsaðu móður minni; hvað eg er glaður.“ Þetta var tekið 
upp aftur og aftur með ógreinilegri muldur-rödd. Og 
síðast: „Ástarkveðja til þeirra allra.“ 

Þetta virtist ekkert annað en undirbúningur. Ekkert 
var sagt annað en sundurlaus ástúðarorð, ánægju-bend- 
ingar út af því að geta gert vart við sig, og vonbrigða- 
ummæli út af því að geta ekki gert það betur. En nokkur 


nn nn 


SI 


bendingaleikur kom fram hjá miðlinum:; hún faðmaði 
Lodge, strauk á honum handlegginn, klappaði á hnéð á 
honum, og stundum strauk hún honum um höfuðið, stund- 
um vafði hún handleggjunum utan um hann, og gaf til 
kynna ákafa gleði, en að ókleift væri að tala greinilega. 

Þá breyttist bendingaleikurinn. Raymond virtist vera 
að hugsa um hluti í hermensku-útbúnaði sínum, eða hluti, 
sem hann hafði átt og reyndi að telja þá upp. 

Meðan Raymond var að reyna að tala, og eins í þögn- 
unum, var miðillinn að lemjast um á báðar hliðar, hélt 
sér í bríkina á stólnum, sem hún sat á, með höfuðið niðri 
á bríkinni, eða hún hékk fram, eða með höfuðið keyrt 
aftur á bak — var í ýmsum óþæginda-stellingum. Stund- 
um var samt eins og hún gerði tilraun til þess að halda 
sér uppréttri. En mestan tímann var hún að lemjast um. 

Þegar Raymond virtist hættur, fór alt að ganga betur, 
og þá fóru að koma sannanir. En þær koma ekki þessu 
máli við. En þó að fundurinn mætti virðast lélegur, að 
því er til Raymonds kom, reyndist hann samt merkilegur 
síðar um dáginn. 

Þá hélt Lodge annan fund með frú Leon- 
ard. Auðvitað lét hann þess ekki getið, að 
hann hefði verið hjá öðrum miðli fyr um 
daginn. Feda er að tala um Raymond. Þá kemur þetta, 
sem ómótmælanlega sannar, að sá sem nefnir sig Ray- 
mond, veit, hvað gerst hefir hjá hinum miðlinum: | 
„Hann hefir verið með Palla (,„Paulie“) í 
dag, hjá móður Palla. (Þið munið, að frú 
Kennedy, lækniskonan, sem hafði fundinn 
hjá sér, var móðir Páls.) Hann segist hafa verið í húsi 
Lif og dauði. 6 


Fundur með 
frú Leonard. 


Vitneskjan um 
fyrri fundinn. 








ö2 

Palla, en ekki með frú Kathie | Feda nefnir alt af frú Ken- 
nedy svo}, með annari konu, mi! li, heldur Feda. Hún var 
eldri en þessi kona; ný fyrir honum. Hann ætlaði að tala 
gegnum hana, en honum veitti það örðugt. Pall getur 
það vel, segir hann, en honum þykir það örðugt. Hann 
segist hafa byrjað að komast í gegnum, og þá hafi hon- 
um fundist eins og hann verða ólíkur sjálfum sér. Það 
er óttalega kynlegt, þegar einhver reynir að tala gegnum 
annan. Hann segir, að hann hafi nærri því komist gegn- 
um. Ó, hann segist ekki ætla að hætta; hann ætlar 
að reyna aftur. En það þykir honum leiðinlegt, að hon- 
um finst hann ekki líkur sjálfum sér. Þú skilur það, faðir 
minn, eg gæti verið einhver annar. Hann segir: Heldurðu 
að æfingin geri mann góðan í þessu efni?“ 

„Já, eg er viss um, að það verður auðveldara með æf- 
ingunni,“ segir Lodge. 

„Ó, þá ætlar hann að gera það oft, ef hann heldur að 
gagn sé að þvi.“ 

„Hverjir voru á fundinum?“ spyr Lodge 

„Hann er ekki viss um það, af því að það er eins Og 
hann hafi ekki getað notið sín; það var eins og hann 
væri í nokkurs konar mistri, í þoku. Hann fann, að 
hann var að ná í konuna, en hann vissi ekki alveg, hvar 
hann var. Hann hafði nokkuð til, til þess að segja, Og 
hann byrjaði á að reyna að segja það, og það var eins 
og hann vissi ekki, hvar hann var. |Nú fer Feda að 
hafa orðrétt eftir Raymond. | 

„Hvers vegna er hún að lemjast svona um, faðir minn? 
Ekki vil eg gera það; eg kunni fremur illa við það; 
eg vissi ekki, nema eg væri að gera hana veika, eða 


52 
=. 


eitthvað væri að. Palli sagði, að hún héldi, að þetta ætti 
að gera! En eg vildi óska, að hún gerði það ekki. Ef hún 
fengist til að vera róleg, þá mundi þetta verða miklu 
hægra. 

„Feda heldur, að það, sem hann hafði búið sig undir 
að segja, hafi ekki verið annað en venjuleg skeyti. Hann 
hafði þau tilbúin í höfðinu á sér; hann hafði lært þau 
utan að að eins fáein orð. Páll sagði honum, að það 
væri honum bezt, og svo (ó, þið skuluð ekki segja frú 
Kathie það |móður Palla|, því að það er ekki kurteist) 
— og svo sagði Palli honum að spýta því út úr sér. Og 
þetta er það, sem hann reyndi að gera — bara að segja 
þau fáu orð, sem hann hafði lært utan að. Hann ætlaði 
bara að segja, hvað vænt honum þætti um að sjá þig. 
Hann langaði líka til að tala um móður sína, og að koma 
því að, ef hann gæti, að hann hefði talað við þig með 
Fedu sem millilið. Bara einföld efni eins og þetta. Hann 
varð að hugsa um einföld efni, af því að Palli hafði sagt 
honum, að ekki væri til neins að hugsa um neitt flókið. 
„... Hann sá ekki greinilega, en hann fann. Hann hafði 
töluverða hugmynd um, að þú værir þar og frú Kathie, 
en hann var ekki viss um það. Hann var allur svo rugl- 
aður. Meira er ekki um þetta að segja.“ 

Þið skiljið, vona eg, hvað snildarlega Raymond hefir 
gert grein fyrir þessum fundi, sem hann hafði verið 
á, en miðillinn gat ekki haft neina hugmynd um. Auk 
þess er þetta afar-lærdómsríkt viðvíkjandi þeim örðug- 
leikum, sem á sambandi eru. En út í það efni get eg ekki 
farið að þessu sinni. 





6* 








Óneitanlega væri freistandi að segja ykkur 
af öllum þessum fundi 3. marz 1916. Hann 
var langur, og allur afar-merkilegur. Sönn- 
ununum rigndi niður, hverri á fætur annari. En til þess 
vinst ekki tími. Þó að eg segði ykkur viðburðina sjálfa, þá 
er gerðust á fundinum, væri ekki gagn að því. Skýring- 
arnar, sem sýndu, hvað mikið vit er í því, sem sagt er, 
yrðu að vera langar. En eitt atriðið, sem fram kom á 
fundinum, get eg ekki stilt mig um að segja ykkur. Auk 
þess, hvað sönnunargildið er mikið, er það svo skringi- 
legt fyrir þá sök, að veran, sem flytur skeytið, stúlku- 
barnið ósýnilega, Feda, botnar ekkert í því, sem hún er 
látin skila, og heldur, að það sé vitleysa. En það er ekki 
eingöngu skringilegt. Það er líka lærdómsríkt, eins og 
eg skal benda ykkur á á ettir. 

Feda er að tala, eins og áður. Og Lodge leggur þessa 
spurningu fyrir Raymond: 

„Manstu eftir nokkurum fugli í garðinum okkar?“ 

Feda segir lágt: „Já, sem hoppar um.“ 

„Nei, Feda, stórum fugli,“ segir Lodge. 

„Auðvitað ekki spörfuglum, segir hann. Já, hann man 
það. (Feda lágt: Hoppaði hann, Raymond?) Nei, hann 
segir, að ekki hafi verið hægt að kalla það hopp.“ 

Lodge segir: „Jæja, við skulum snúa okkur að öðru 
nú. Eg vil ekki vera að þreyta hann neitt á fuglum. 
Spurðu hann, hvort hann muni eftir Mr. Jackson.“ 


„Mr. 
Jackson“. 


„Já, farinn, farinn, segir hann. Hann var vanur að 
koma að dyrunum.“ (Feda lágt: „Veiztu, við hvað hann 
á? Allir geta komið að dyrunum!) Hann sá hann venju- 


ö5 
lega á hverjum degi, segir hann, hverjum degi. (Lágt: 
Hvað gerði hann, Raymond?) 

„Hann segir, hann hafi ekkert gert. (Eg get ekki 
botnað í því, sem hann er að segja.) Hann er að hugsa 
sig um. Hann segir, að það sé Fedu að kenna.“ 

„Jæja,“ segir Lodge, „við skulum ekkert kæra okkur 
um það. Komdu með alt, sem hann segir, hvort sem 
nokkurt vit er í því eða ekki.“ 

„Hann segir, hann hafi dottið. Hann er viss um það. 
Hann meiddi sig.“ 

„Var hann vinur fjölskyldunnar?“ spyr Lodge. 

„Nei. Nei, hann segir nei. Hann lætur Fedu finnast eins 
og einhver velti um koll, og nú lætur hann sér finnast 


eins og — (Feda heldur, að Raymond sé að gera að 
gamni sínu) — hann fór að hlæja. Við þektum hann 


vel, segir hann; og samt segir hann, að hann hafi ekki 
verið vinur fjölskyldunnar. Naumast leið svo nokkur dag- 
ur, að nafn hans væri ekki nefnt. Hann er að gera að 
gamni sínu, Feda er ekki í neinum vafa um það. Hann 
er að gera gys að Fedu.“ 

„Nei,“ segir Lodge, „segðu mér alt, sem hann segir.“ 

„Hann segir: setjið þið hann upp á stall. Nei, að 
þau hafi sett hann upp á stall. Hann var álitinn 
mjög dásamlegur. Og hann býst við, að hann mundi 
ekki hafa metið það mikils, þó að hann hefði vitað 
það; en hann vissi það ekki, segir hann. Er ekki viss 
um, að hann viti það nokkurn tíma, segir hann. Það er 
eins og það sé þvættingur, sem hann er að segja. Fedu 
finst hann blanda honum saman við fuglinn, af því að 
hann sagði eitthvað um fugl í miðjum klíðum — einmitt 








sð 


þegar hann var að segja eitthvað um Mr. Jackson, og 
þa þagnaði hann og breytti því aftur. Rétt áður en hann 
nefndi stallinn, sagði hann „fallegur fugl“, og þá þagnaði 
hann. Þegar hann var að reyna að svara öðru, ruglaði 
hann. þeim saman, Mr. Jackson og fuglinum.“ 

„Pað er ljóta vitleysan ! 
vill orðinn þreyttur.“ 

„Hann vill ekki kannast við, að hann hafi blandað 
þessu saman! En hann gerði það! Því að hann sagði 
„fallegur fugl, og svo rauk hann í að tala um Mr. Jack- 
son.“ 


l 
sagði Lodge. „Hann er ef til 


Hver var nú þessi Mr. Jackson? Hann 
var páfugl, sem Lodge-hjónin áttu. Síð- 
ustu vikuna hafði hann dáið. Hann hafði 
verið giktveikur nokkurn tíma, og hætt við að velta 


um sjálfan sig, þegar hann var á gangi. Hann fanst 


Hver var 
Mr. Jackson? 


dauður í garðinum einn morguninn, hálsbrotinn. Þegar 
Lodge hafði farið að heiman, ætlaði konan hans að fara 
að láta stoppa hann út, og hún hafði tréstall, sem hann 
átti að standa á. En Feda heldur alt af, eins og þið heyrð- 
uð, að Mr. Jackson væri maður. Og Lodge segir, að það 
sé sérstaklega líkt Raymond að beita hana þeirri kankvisi 
að leiðrétta ekki þennan misskilning hennar og lofa henni 
að vaða í villunni. 

Áður en eg skilst að fullu við þetta merki- 
lega atvik, langar mig til að benda ykkur 
á, hve afar-torvelt það er að leggja af nokkuru viti annan 
skilning í það en þann, að Lodge hafi í raun og veru 
fengið þessi ummæli um „Mr. Jackson“ frá Raymond. Eina 
skýringin, sem eg get hugsað mér að yrði beitt, til þess 


Skýringar. 


D þa 
ð) 


að komast undan spiritistisku Bað er st, að mið- 
illinn hafði sogið vitneskjuna um „Mr. Jackson“ út úr vit- 
und Lodge. Um það er þetta að segja, að engin dæmi eru 
frá telepatíu-tilraunum til slíks hugsanaflutnings, svo að 
allar fullyrðingar í þá átt eru alveg út í lottið og ger- 
samlega óvísindalegar. En örðugleikunum væri ekki held- 
ur lokið með því. Feda og Raymond yrðu eftir þessari 
skýringu að vera dularþættir úr vitundarlífi miðilsins, 
töluvert sjálfstæðir. Annar þátturinn (Raymond) sýgur 
vitneskjuna út úr Lodge, en dylur hana fyrir hinum þætt- 
inum (Fedu). Og jafnframt því, sem annar þátturinn er 
svona snjall og máttugur, veður hann í þeirri gífurlegu 
villu, að hann sé tiltekinn framliðinn maður, og er mán- 
uð eftir mánuð að beita þessum undramætti sínum til 
þess að sanna það, að hann sé einmitt sá maður og eng- 
inn annar. Enn fjarstæðara er að hugsa sér, að Raymond 
sé þáttur úr vitund frá Leonard, þegar þess er gætt, að 
hann kemur alveg eins fram hjá ýmsum öðrum miðlum. 
Naumast fer þó nokkur að hugsa sér, að allir miðlarnir 
hafi þennan þátt sameiginlegan. Mér er töluvert kunnugt 
um kenningarnar um skifting persónuleikans og þær rann- 
sóknir, sem farið hafi fram á því fyrirbrigði, einkum á 
Frakklandi. En eg dirfist að neita því afdráttarlaust, að 
nokkuð, sem fram hefir komið við þær rannsóknir, gefi 
minstu ástæðu til að ætla, að Raymond sé þáttur úr sálar- 
lífi frú Leonard eða þeirra miðla annara, sem hann hefir 
gert vart við sig hjá. Það er blátt áfram óvísindaleg trú- 
girni, sem ekkert á við að styðjast, að ætla slíkt. 








öð 


Fjölskylda Að lokum langar mig til þess að minnast 
Lodge nokkurum orðum á fjölskyldu Lodge. Það 


er merkilegt dæmi þess, hve örðugt er að 
ná til margra með þetta mál, að þrátt fyrir það, hve börn 
hans hafa auðsjáanlega litið upp til föður síns með mik- 
illi lotningu, og þrátt fyrir einskæra ástúð, sem bersýni- 
lega hefir alt af ríkt í fjölskyldunni, höfðu börn hans 
ekkert sint þessu máli á undan andláti Raymonds. Þau 
höfðu ekki lesið nokkura bók um málið, hvorki hans 
bækur né annara, og aldrei komið á nokkurn tilrauna- 
tund. Þau létu sér standa á sama um málið og voru 
mjög efablandin um það. En þetta spilti ekkert sam- 
búðinni. Lífið var fult af margs konar áhugamálum öðr- 
um, segir Lodge, og fram að andláti Raymonds fundu 
þau ekki til neinnar þarfar á því að hugsa verulega 
um líf eftir dauðann eða um það, hvort unt væri að 
koma skeytum milli heimanna. Aftur á móti virðist svo 
sem móðir þeirra, sem í upphafi var mjög renginga- 
gjörn, hafi sannfærst fyrir 20 árum, án þess að þetta 
yrði henni samt sérstakt áhugamál. 

En þegar þau fóru að frétta af fundunum, sem for- 
eldrar þeirra höfðu verið á í London, fundunum, sem 
Raymond hafði gert vart við sig á, þá fóru þau 
að gerast forvitin. Og eg furða mig ekki á því. Ray- 


— 


mond virðist hafa gert sér sérstakt far umsað ná til 


„ bræðra sinna. 


Til dæmis var það á einum af fyrstu fund- 
unum — þar sem miðillinn fór ekki í sam- 
bandsástand, en notaði borð, að Lodge lagði þessa spurn- 
ingu fyrir Raymond: 


Norman. 


59 


„Viltu nefna nokkurn bræðra þinna?“ 

Þá stafaði borðið nafnið Norman. 

Enginn bræðranna hét Norman, og foreldrar þeirra, 
sem bæði voru viðstödd, töldu víst, að þetta væri vit- 
leysa, og Lodge bað hann að reyna aftur. Þá kom nafnið 
Noel, sem var rétt. 

En bræður Raymonds skildu „Norman“. Þegar til 
þeirra kom, kom það upp úr kafinu, að Raymond hafði 
kallað þá þetta, þegar þeir voru að leikum, einkun 
einn þeirra. Þegar sérstaklega reið á að herða sig, hafði 
hann hrópað til þeirra: „Hana-nú, Norman!“ í því skyni 
að örfa þá. Svo að þegar öllu var á botninn hvolft, var 
„Norman“ langbezta nafnið, sem hann gat komið með, 
af því að foreldrar hans höfðu aldrei heyrt það, og þar af 
leiðandi fyrir það girt, að það væri sótt í þeirra vitund. 

Bræðurnir tóku að gerast forvitnir, eins 
og eg sagði áðan. Og þeir tóku það ráð 
að búa út ýmsar afar-flóknar spurningar 
um sem ltilfjörlegust atriði úr lífi þeirra bræðranna, 
atriði, sem Lodge hafði enga hugmynd haft um. Sumum 
spurningunum svaraði Raymond furðanlega vel: við 
aðrar uppgafst hann. Lodge litur svo á, sem yfirleitt 
hafi honum tekist fremur vel með þetta — einkum þeg- 
ar þess er gætt, að þessar tilraunir voru gerðar. rúmum 
mánuði eftir andlát hans. Tíminn frá andláti hans og 
fram að þessum tilraunum hefir verið fullur af óum- 


Spurningar 
bræðranna. 


ræðilega merkilegri reynslu — ef nokkuð má marka frá- 
sögn hans á annað borð — margfalt merkilegri en nokk- 


uð, sem fyrir hann hefir komið í jarðnesku lífi. Það 
er því í sjálfu sér ekkert undarlegt, þó að honum hafi, 








QO 


að minsta kosti í bili, fallið eitthvað úr minni af góml- 
um, hversdagslegum atvikum, og að hann sé ekki sem 
bezt við því búinn að svara viðstöðulaust flóknum spurn- 
ingum um þau. Hætt er við, að okkur gæti farið eitt- 
hvað líkt, ef fyrir okkur væri að koma afarmerkileg 
reynsla, þó að hún væri ekki jafn-merkileg eins og það 
að flytjast inn á annað svið tilverunnar. 

En hvað um það — systkinunum þykja svo eftirtekta- 
verðar fréttirnar frá Lundúnum, að þau:eru ekki í rónni 
nema fara að reyna eitthvað sjálf. Þau gera það með 
tvennu móti. 

Þau fara til Lundúna til skiftis, komast á 


tn fundi þar hjá miðlum og dylja, hver þau 
erðir Sr vék, 

eru. Ekki stóð á Raymond að gera vart 
systkinanna. u. Ekki stó: SR öl. 


við sig. Sumir þessir fundir gengu ágæt- 
lega. En eg get ekki sagt frá þeim. Að eins skal eg 
minnast á fyrsta fundinn, sem Alec, einn sonurinn, kom 
á á æfi sinni. Hann er verkfræðingur og verksmiðju- 
eigandi. Hann ætlaði að skrifa alt, sem á fundinum gerð- 
ist. En um stund gat hann ekkert skrifað fyrir geðs- 
hræring. Raymond var að tala gegnum miðilinn, en grét 
hátt. Alec þekti greinilega málróm bróður sins. Og Ray- 
mond lét miðilinn taka í hendurnar á honum og hann 
þekti handtak Raymonds. Allur efi virðist hafa gufað 
burt. Hann fann, að nú var hann að tala við framlið- 
inn bróður sinn. 

þau létu ser i þetta nægja. Ray- 
mond lét í ljósi á ja fundunum, að 
sig langaði til, að tilraunafundir yrðu 
haldnir heima hjá fjölskyldunni, miðils laust. Og hann 


Miðilslausar 
tilraunir. 


Q1 


benti á, að sérstakt gagn mundi verða að einni systur 
sinni á þeim fundum. Þetta fóru þau að gera. Og það 
reyndist rétt, að þessi systirin hafði mesta miðilshæfi- 
leika í fjölskyldunni. Þau notuðu borð, til þess að ná 
sambandi. Ekki vantaði það, að borðið færi af stað. Það 
hamaðist og lék ýmsar listir. Tvö borðin brotnuðu og 
fleira vildi skemmast. Raymorid kvað það ekki að sín- 
um vilja, en ekki ráða við það, enda væru þar fleiri á 
ferðinni úr ósýnilegum heimi en hann. Eitt lítið dæmi 
þess, hve þessir samfundir við Raymond hafa farið að 
liggja fjölskyldunni í miklu rúmi, skal eg minnast á. 
Einu sinni var fjöldi gesta kominn á heimili Lodge- 
hjónanna. Þá finnur einn bróðirinn á sér, að nú vilji 
Raymond eitthvað segja. Og móðirin og sum systkin- 
anna sæta færi, meðan gestirnir eru að drekka kaffið, 
að tala við Raymond við borðið, og fá ágætan fund. 
Eftir að tilraunirnar fóru að byrja heima, fór að bera 
á því, þegar einhver úr fjölskyldunni var á fundi með 
miðli í Lundúnum, að Raymond kom þar að vitneskju 
um borðtilraunirnar norður í Birmingham. Þetta þótti 
þeim ákaflega miíkilsvert, sem von var. Og 26. maí 1916 
kom einum bróðurnum til hugar að gera úrslitatilraun 
um þetta efni. 
Svo stóð á, að tvö systkinin áttu leið um 
Lundúnir, og ætluðu að sæta færi til þess 
að vera á fundi hjá frú Leonard. Þetta vissu systkinin 
hin, sem voru norður í Birmingham. Þá kemur einum 
bróðurnum þar til hugar að gera borðtilraun með tveim- 
ur systrum sínum um það leyti, sem fundurinn átti að 


vera í Lundúnum, reyna að ná í Raymond og fá hann 


Hónólúlú. 








Q2 


til að láta Fedu segja „Hónólúlú“ á Lundúnafundinum 
hjá frú Leonard. Þau gera þetta, og Raymond lofar þessu. 
Þetta gerist rétt eftir kl. 12 á hádegi. 

Nú er að segja af Lundúnafundinum. Þeim systkinun- 
um þótti hann fremur ómerkilegur, en skrifuðu jafn- 
óðum alt, sem gerðist. En rétt eftir kl. í kom það; er nú 
skal greina, og var systkinunum alveg óskiljanlegt 
Feda er að skila frá kaymond, og ávarpar systur hans: 

„Þú getur leikið.“ — „Leikið hvað?“ segir systirin. 

„Ekki leik, heldur á hljóðfæri.“ — „Eg er hrædd um, 
að eg geti það ekki, Raymond,“ segir systirin. 

(Feda, lágt: „Hún getur það ekki.) 

„Hann vill fá að vita, hvort þú getir leikið Húlú — 
Hónólulú. — Jæja, getur þú ekki reynt það? Nú veltist 
hann um af hlátri.“ 

Eins og nærri má geta, þótti ekki lítils vert um þetta, 
þegar systkinin komu með fundargjörðina úr ferðinni. 
kn þau höfðu enga hugmynd um, að neitt vit væri í 
þessu, fyr en þau voru komin heim og þeim var sagt 
fra tilrauninni með borðið í Birmingham. Hónólúlú“ 
er enskur gamansöngur, auk þess sem það er nafnið á 


„yg 


hotuðstaðnum á Havaii-eyjunum, sem systkinin norður 
í Birmingham hafa sjálfsagt átt við. 
Þar er skjótast af að segja, að Raymond 


a hefir sannfært öll systkini sín um sam- 
sannfærir SR A 

þið band þeirra við sig, svo að ekki er orðinn 
systkinin. 


neinn slæðingur eftir af efa í sálum þeirra 
)g borðtilraunirnar heima hjá þeim eru þeim mjög hjart- 


fólgnar. „Því að.“ eins og Lodge kemst að orði, „það 
þeim að þakka, að Raymond heldur eins áfram 


9) 


að vera meðlimur fjölskyldunnar og nokkuru sinni 
áður.“ 
Þetta er gamla sagan, sem svo margsinnis 
hefir endurtekið sig: Mikill fjöldi manna 
er Ófáanlegur til þess að sinna þessu máli 
neitt, fyr en dauðinn hefir komið eitthvað nærri þeim 
og gripið utan um hjarta þeirra. En svo er líka hitt, að 
þegar menn fara að sinna því af allri þeirri alúð, ein- 
EÐ og samvizkusemi, sem þeir eiga til, þá ganga þeir 
skugga um, að sannanir hafa fengist þess, að menn- 
irnir lifi eftir dauðann, og að stundum sé unt að ná 
sambandi við þá. 


Gamla 
sagan. 


Hér verð eg að láta staðar numið. Eg hefi 


Frásagnir áður bent ykkur á, hve fart 

minar þessar“ frásagnir mínar hljóta að Í 

| ASS Ág ar ta að vera. * 
ófullkomnar. a ré Sr 


bók Lodge er það sannanamergðin, sem 
ægir manni mest. Frá skeytunum frá Raymond. er skýrt 
á 200 stórum blaðsíðum, og langmest eru þau sannanir. 
Og eg hefi ekki getað meira en sagt ykkur frá fáeinum 
fyrirbrigðum, og alstaðar orðið að stytta frásögnina 
nokkuð. 

Annað er það, sem eg hefi alls ekki getað gefið mönnum 
neitt sýnishorn af. Það er varfærnin, sem Lodge 
beitir. Hann er eins og alt af á verði, til þess að aftra 
því, að nokkur skuli fara að gera sér það í hugarlund, 
að það sé sönnun, sem ekki er það. Hann lætur al- 
drei undan fellast að benda á þær veiku hliðar, sem 


hð 








So. 


-— a — A a .—..— HR AÐ RA 


a a ———— = Þ a 


94 


hann kann að sjá á sönnunargildi hvers einstaks at- 
riðis. 

Og í þriðja lagi læt eg þess getið, að eg tek það bein- 
línis nærri mér að geta ekki sýnt ykkur neitt af þeim anda, 
sem ríkir í allri bókinni — þeim hlýja undirstraum 
viðkvæmni, ástúðar og hógværðar, sem fer um hana 
alla. 

Eg get hugsað mér, að einhverjum finnist 
þessi skeyti Raymonds þurt fyrirlestrar- 
efni — að þeim fari líkt og kerlingunni, 
sem sagði: „Ekki er gaman að guðspjöll- 
unum, enginn er í þeim bardaginn; en verri 
eru þó helvítis pistlarnir.“ Eg veit, að það þarf nokkura 
áreynslu á hugann til þess að gera sér þess grein, hvað 
í þessum skeytum er fólgið. Og eg veit, að enginn er 
í þeim bardaginn — að þau geta ekki orðið neitt at- 
kvæðamikil í frásögninni. En það eru sams konar skeyti 
eins og þessi, sem hafa á undanförnum áratugum verið 
að sannfæra vísindamenn veraldarinnar um það, að ann- 
að líf sé ekki hugarburður heldur veruleikur, þegar ekk- 
ert annað gat gert það. Að minsta kosti ætti að vera 
fróðlegt að athuga, hvers eðlis það er, sem valdið getur 
slíkum straumhvörfum. Og eg minni á það í þessu sam- 
bandi, sem hinn nýlátni biskup vor sagði í Kirkjublað- 
inu fyrir nokkurum árum, að ef vér yrðum þess full- 
vísir, að ein mannsrödd bærist til vor handan úr eilifð- 
inni, þá mundi það hafa meiri áhrif en allar prédikanir 
prestanna. Það gerir minst til, um hvað röddin talar. 
Heyrist hún, eða heyrist hún ekki í Á því veltur alt. Ef 
sjómannsmóðir heldur, að sonur hennar, sem var yndi 


Skeytin, sem 
valdið hafa 
straum- 
hvörfum. 


95 


hennar og eftirlæti, sé druknaður, og hann kemur lif- 
andi inn til hennar, þá skiftir minstu máli, hvernig hann 
er klæddur. Alt hverfur annað en þetta eina, að sonur 
hennar, sem var týndur, er aftur fundinn. Í engum manns- 
huga finst mér það ætti að vera þurt eða leiðinlegt efni, 
sem varpar einhverju ljósi yfir það, hvort mennirnir lifi, 
þótt þeir deyi. Það er óneitanlega aðalmál mannkyns- 
ins. Í samanburði við það verður alt annað smáræði. 





A 


a A ST 


= a 


" 
Hi 
4, 





RAYMOND 
II 


ERINDI FLUTT Í REYKJAVÍK 18. FEBR. 1917 


= 


þ 





Si 
þr 


R 


3 ak En 
a 


s 


nn 


a 2 


mn 


; 





Eg hefi auglýst, að í kvöld ætlaði eg að minnast á 
það, sem Raymond segir, að fyrir sig hafi borið í öðru 
lífi, og ofurlítið ágrip af því ætla eg nú að segja 
ykkur. 

Og nú verð eg að biðja ykkur að gæta 
þess vandlega, að það, sem eg fer nú að 
segja af Raymond, er annars eðlis en það, sem eg sagði 
ykkur í fyrra kvöld. Þá var eg að segja ykkur frá 


A 
1 


sönnunum. Ég sagði ykkur ofurlítið ágrip af þeim 


€ 


Efnismunur. 


tilraunum, sem Raymond hafði gert til þess að sanna 
það, að hann væri Raymond, sami maðurinn, sem hafði 
litað hér í heimi og var nefndur Raymond Lodge. Alt, 
eða flest að minsta kosti, sem Raymond sagði um það 
efni, var þess eðlis, að unt var að fá staðfesting á því, 
et það var rétt, og eins að ganga úr skugga um villuna, 
et það var rangt. En við getum ekki með sama hætti 
gengið úr skugga um, hvað rétt eða rangt það kann að 
vera, sem okkur er sagt úr öðru lífi. Fyrir því getur 
Lodge ekki tekið ábyrgð á því, sem Raymond segir það- 
an. Ög eg vona, að engum komi til hugar, að eg ætli 
mér að taka ábyrgð á því. 





a ntt——mr = . = IR = TE a TS á LA 
* = I ET 





100 


Si Lodge hefir auðsjáanlega verið í mjög 
Vísindamenn á Að r 
ör Árlskýnir hí miklum vafa um það, hvort hann ætti 
öðrum heimi. Nokkuð að vera að skýra frá frásögnum 

Raymonds um það, hvað fyrir hann hafi 
borið í öðrum heimi. Yfirleitt hafa vísindamennirnir ekki 
gert það. Þeir hafa gefið út ógrynnin öll af endurminn- 
ingasönnunum. En þeir hafa felt undan frásagnirnar úr 
öðrum heimi og lýsingarnar á honum. Það er ekki fyrir 
það, að þeir hafi ekki fengið sitt hvað at því tæinu. Eng- 
inn getur rannsakað miðla-fyrirbrigðin að nokkurum mun 
og farið á mis við þær frásagnir. Hvaða hugmyndir, sem 
menn kunna að gera sér um það, hvað rétt framliðn- 
um mönnum takist að skýra frá þeim heimi, sem þeir lhfa 
í, þá leynir það sér ekki, að þá langar til þess. Og eins 
víst er hitt, að frásagnir þeirra og kenningar hafa hatt 
hin dýpstu áhrif á suma vísindamennina, sem við þetta 
mál hafa fengist, svo að þeir hafa ekki að! eins sann- 
færst um lífið eftir dauðann, heldur hefir heit og lifandi 
trú og guðrækni og glampandi fögnuður út af tilverunni 
læst sig um og mótað alt sálarlif þeirra. 

Eftir miklar umhugsanir réð Lodge það af að prenta 
í bók sinni töluvert af frásögnum og lýsingum Raymonds 
úr öðrum heimi. Hann hefir sumpart gert það eftir áskor- 
un frá franska heimspekingnum heimsfræga, prófssor 
Bergson. Bergson lítur svo á, sem þeir tímar geti komið, 
er einmitt frásagnirnar úr öðrum heimi verði mesta sönn- 
unargagnið fyrir tilveru annars heims, líkt og sögur ferða- 
manna af ókunnum löndum. En jafnframt hefir það ber- 
sýnilega ráðið miklu hjá Lodge, að þar sem hann er afr- 
dráttarlaust sannfærður um, að Raymond hafi sannað sig, 


a af I — ni ha A OR TA A A 


101 


þá sé ekki sanngjarnlega með hann farið, að fleygja því 
öllu í ruslakistuna, sem hann segir, og getur að sjálfsögðu 
ekki sannað. 

Eg verð líka að láta þess getið að minu 
leyti, að mér finst það blátt áfram óskyn- 
samlegt að ganga fram hjá því öllu, sem 
að sjálfsögðu lokleysu, er framliðnir menn 
segja frá öðrum heimi, ef þeim hefir tekist að sanna, 
hverjir þeir eru. Mér finst afar-ólíklegt, að þeim sé 
svo miklu örðugra að segja eitthvað rétt úr óðru 
lífi en að muna og koma með smávægileg atvik úr sínu 
jarðneska lífi, að alt úr jarðneska lífinu geti orðið rétt 
hjá þeim, eins og segja má, að það hafi orðið hjá Ray- 
mond, en að ekkert verði hjá þeim annað en vit- 
leysa, þegar þeir fari að lýsa þeim heimi, sem þeir eru 
nú Í. 


Sannanir og 
frásagnir úr 
öðrum heimi. 


Við getum hugsað okkur tvær leiðir, til 
þess að fá einhv erja vitneskju um, hvern- 
ig lífið sé í þeim heimi, sem við eigum að fara inn í eit- 
ir andlátið. Önnur leiðin er sú, að fá fregnir um það 
af framliðnum mönnum, ef þess er kostur. Eg er ekki 
í neinum vafa um það, að þess er kostur, og sama 
segir mikill mannfjöldi út um allan heim. 

Hin hugsanlega leiðin er sú, að við förum sjálfir inn 
í annan heim „í andanum“, eins og ritningin kemst að 
orði, meðan við eigum enn heima í þessum heimi, send- 
um vitundar-hluta vorn, eða eitthvað af honum, inn á 
önnur svið tilverunnar. Eg hefi enga reynslu af slíkri 
-annsókn, og get ekkert um hana borið. En fjöldi mikils- 
virtra og gáfaðra manna fullyrðir, að þessa leið megi 


Tvær leiðir. 








tn nn n—— nn nn 


- LR Í ER þr an 
Í a nn A 


I0O2 


lara. Og svo mikið hefi eg aði minsta kosti lært af öllu 
því, sem fyrir mig Hefir borið, að eg kann að varast það 
að vera að þræta fyrir það, sem eg veit ekkert um. 

En séu báðar þessar leiðir færar, þá finst 
mér Óskynsamlegt að gefa því alls engan 
gaum, sem þeir menn kunna að hafa að 
segja af öðrum heimi, sem einhver ástæða er til að ætla 
ið hafi þangað komið. Mér er það fyllilega ljóst, að ekki 
má gleypa við þessum frásögnum gagnrýnilaust, eins 
og menn hafa áður gleypt við hverju orði ritningar- 
innar. Mér er svo sem ekki ókunnugt um það, hverjir 
orðuglerkar eru á miðilssambandinu, og hve hætt er við 
að ymislegt aflagist þar. Og þó að menn kunni að geta, 
og liklegast geti stundum, flutt vitund sína inn á næsta 
tilverustigið — þeir, sem lagt hafa stund á þá list — 
þá dylst mér það ekki, að það er að minsta kosti lík- 
legt, að vitund hins jarðneska manns njóti sín ekki að 
fullu í hinum ókunna heimi, og að fyrir því geti hún á 
mörgu vilst þar. 

En þó að við getum ekki gert ráð fyrir því, að vit- 
neskjan um það, hvernig til hagi í öðrum heimi, sé ó- 
skeikul, þá virðist mér ekki skynsamlegt að álykta af 
því, að henni skuli enginn gaumur gefinn. Því fer mjög 
fjarri, að ferðasögur frá ókunnum löndum á jörðunni 
hafi reynst óskeikular; en samt er ekkert vit í að segja, 
að ekkert hafi verið á þeim að græða. 


Gagnrýni 
nauðsynleg. 


a Ga A TR 


103 


Kafli úr Með þessum formála ætla eg þá að byrja 
fundargjörðum á því, að lesa ykkur katla úr tveimur 
3. des. 1015. fundargjörðum. Báðir fundirnir voru 

haldnir með frú Leonard sem miðli. Og 
Feda, litla framliðna stúlkan er milligöngumaður milli 
Raymonds og fundarmanns eða fundarmanna. Hún skil- 
ar stundum orðum hans beint, og stundum segir hún frá 
þeim, eins og hennar er siður. Fyrri fundurinn var hald- 
inn 3. des. 1915, og Sir Oliver Lodge var eini fundar- 
maðurinn, auk miðilsins. 

Skemtilegt Feda segir þá þetta: „Hann hefir nýlega 

hinumegin. verið að athuga ymsar tegundir manna, 
sem hafa komið yfir um, og þau ólíku 
áhrif, sem vistaskiftin hafa á þá. 

„Ó, það er skemtilegt, segir hann — miklu skemti- 
legra en á gamla, jarðneska sviðinu. Mig langaði ekki til 
að. yfirgefa þig og mömmu og þau öll, en það er skemti- 
legt. Eg vildi óska, að þið gætuð. komið hingað yfir 
um, og verið hér með mér einn dag. 

„Stundum komið þið hingað, en þið mun- 
Ao ið það ekki. Þau hata oll komið þangað 
Hin A næturlagi, og það hefir þu 
líka gert, en honum þótti það mjög leiðin- 

legt, að þið skylduð ekki geta munað neitt. Honum er 
sagt, (hann veit það ekki sjálfur,en honum er sagt) að heil- 
inn mundi tæplega bera þungann af tvöfaldri tilveru, og 
mundi þá verða óhæfur til að gegna sinni daglegu skyldu; 
svo að endurminningin er lokuð úti. Það er ský ringin, 


sem honum er gefin....“ 


Er 


A 





a nn nn 


104. 

N „Langar Raymond til þess að segja nokk- 
Í Líkamar x „ A A . „% 

í áð uð meira um húsið sitt eða fötin sín eða 
framliðinna í Tad 

| ama sinn?“ spyr Lodge 

lá kini ikama sinn?“ spyr Lodge. 


| „Ó já. Hann ætlar að rifna af löngun 
eftir því. 

„Hann segir: Líkami minn er mjög líkur þeim líkama, 
| sem eg hafði áður: Eg klíp mig stundum, til þess að 
vita, hvort hann sé verulegur, og hann er það, en mér 
finst ekki að mig kenni eins mikið til, eins og þegar eg 
kleip jarðneska líkamann. Innri líffærin virðast ekki eins 
gerð og áður. Þau geta ekki verið alveg eins. En að 
því er séð verður, og að utan eru líffærin eins og áð- 
ur. Eg er nokkuð frjálsari í hreyfingum mínum, segir 


hann. 
„Ö, eitt er, segir hann, eg hefi aldrei séð neinum 
blæða. 


„Mundi honum ekki blæða, ef hann stingi sig?“ spyr 
Lodge. 

„Hann hefir aldrei reynt það. En hann hefir enn alls 
ekki séð neitt blóð.“ 

„Hefir hann eyru og augu?“ spyr Lodge. 

„Já,já, og augnahár og augnabrúnir, nákvæmlega eins 
og áður, og tungu og tennur. Nú hefir hann fengið nýja 
tönn í stað annarar, sem hann hafði og var þá eitthvað 
gölluð. 

„Hann þekti mann, sem hafði mist handlegginn, en 
nú hefir hann fengið annan handlegg. Já, hann hefir 
tvo handleggi nú. Svo virtist, sem hann vantaði liminn, 
þegar hann kom fyrst inn á astralsviðið, en eftir nokk- 
urn tima varð handleggurinn meira og meira heill, þang- 


% 





- - = SR nm . 
a . R á = 2 -s = sa 
R {' A a nn A tn nt nn a 


a A A I A NR 


105 


að til hann hafði fengið nýjan handlegg. Hann er að tala 
um menn, sem hefir vantað hm nokkur ár.“ 

„Hvað er um lími, sem menn hafa mist í orustum?“ 
spyr Lodge. 

„Ó, ef þeir eru nýbúnir að missa þá, skiftir það engu 
máli, það gerir ekkert til; þeir eru alheilir, þegar þeir 
koma hingað. En mér er sagt— hann veit það ekki sjálfur, 
en honum er sagt það—að þegar maður er sprengdur sund- 
ur í smástykki, þá þurfi andlegi líkaminn nokkurn tíma til 
þess að verða heill, til þess að safna öllu saman, og láta 
ekkert vanta á sig. Við þetta hefir verið dreift nokkuru 
í efni, sem heyrir sjálfsagt eternum til, og þá verður 
ð koma því saman aftur. Auðvitað hefir andinn 
ekki verið sprengdur sundur — hann á ekki við það — 
en þetta hefir áhrif á hann. Hann hefir ekki séð þetta | 
alt, en hann hefir verið að grenslast eftir því, af því | 
að hann langar til að vita um þetta.“ | 

„Hvað er að segja um líkama, sem eru brendir?“ spyr | 


a 


al 
a 


Lodge. 

„Ó, ef þeir hafa brunnið af slysi, og ef 
menn vita um það hérna megin, þá losa 
þeir andann frá líkamanum, áður en þetta | 
gerist. Maður, sem við nefnum anda-lækni, | 
kemur og hjálpar. Við erum stundum í óttalegum vand- 
ræðum með menn, sem hafa verið brendir of snemma. 
Það ættu menn ekki að gera; það er voðalegt; það hefir 
gert mér skapraun. Menn eru svo hirðulausir. Það er 
eins og það eitt vaki fyrir þeim, að flýta sér að losna 
við þá, úr því að þeir séu dauðir. | Eins og mörg ykkar 
vita sjálfsagt, er jarðarförum hraðað mikið meira en hér 


Mönnum 
er hjálpað til 
að deyja. 





R 2 7 


= 
= = ft 0. að -- Br - Á 
— a ng —.—- a A RT 


- 4 FR 
Sa — a GNU 


106 


á landi í flestum löndum|. Líkin ætti ekki að brenna fyr 
en eftir 7 daga, segir hann. 

„En ef líkaminn fer aði rotna?“ spyr Lodge. 

„Et hann fer að rotna, þá er andinn farinn. Meðan 
nokkur ögn er eftir af andanum í líkamanum, byrjar 
hann ekki að rotna. Það er verkun andans á líkamann, 
sem ver hann rotnun. Þegar þið talið um, að maðurinn 
sé að „dragast upp“, þá merkir það, að andinn er að 
búa sig til brottferðar, og smámsaman að fara úr líkam- 
anum. Hann sá hérna um daginn mann, sem átti að 
brenna tveim dögum eftir að læknirinn hafði sagt, að 
hann væri dáinn. Þegar skyldmenni hans hérna megin 
fréttu það, komu þau með lækni frá okkar heimi, og 
þegar þau sáu, að andinn var í raun og veru ekki far- 
inn úr líkamanum, þá magnetíseruðu þeir hann og hjálp- 
uðu honum út. En samt var eftir þráður, og hann urðu 
þeir að slíta fremur skyndilega, og það varð nokkurt 
áfall fyrir andann, svipað eins og einhver aflimun; en 
þetta varð að gera. Hann heldur, að þetta verði alt af 
að gera. Hann á ekki við það, að andlegi líkaminn komi 
svona út úr jarðneska líkamanum, heldur að efni komi 
út úr líkamanum — vætli út, segir hann, og fari inn í 
hinn líkamann, sem verið er að gera úr garði. Vætli, 
segir hann, eins og eftir streng. Streng, segir hann. Þá 
sýnist það taka á sig lögun, eða eitthvað verður fyrir 
því og tekur á sig lögun utan um það. Eins og þetta 
mætist og renni saman, og verði að samstæðu við þann 
líkama, sem eftir er skilinn. Það er einstaklega hug- 
næmt, að athuga þetta alt.“ 





— a | a Sr I á a li A FRÆ 


107 


Nú fór Raymond að láta Fedu segja frá 


Föt EÐ að 0 | 
sið fötum hans í öðru lífi. En til þess að það 
framliðinna 51 Tic x ; f 
'er lÖn1 sara, verð eg að far: 
link verði mönnum ljósara, verð eg að fara 


ofurlitið aftur í tímann. Á fundi, sem ekki 
er skýrsla um í bókinni, af því að þar komu fram einka- 
mál, sem ekki má Þirta, hafði Raymond minst á föt sín 
við bróður sinn. Á fundi, sem Lady Lodge hélt síðar 
með frú Leonard, færði hún þetta í tal við Raymond, eða 
öllu heldur við Fedu sem milligöngumann, og sagði þá: 
„Okkur þótti gaman að heyra um fötin hans og annað 
dót hans; við getum ekki hugsað okkur, hvernig hann fær 
þau.“ — Þá svarar Feda, og talar, eins og hennar er 
siður, ymist um Raymond, ýmist tekur orðin beint upp 
eftir honum: 


„Þau eru Öll búin til. — Geturðu hugsað 

Raymond a AR FRIÐA RT a Mér 
14: rt haga Þér, að þú sjáir mig í hvítum klæðum. Mér 
vildi ekki hafa Í ö BG 
fataskifti var ekki um þau í fyrstu, og eg vildi ekki 
vera í þeim. Alveg eins og þegar einhver 

fer í heitt land — einhver fávitringur, sem veit ekki, 


hvert hann er kominn; þetta er alveg eins. Hann kann 
að ráða það af að vera í sínum gömlu fötum um stund, 
en hann fer bráðlega að klæða sig eins og þarlendir 
menn. Raymond var leyft að vera eins klæddur hér og 
á jörðinni, meðan hann var að venjast loftslaginu; þeir | 
létu hann gera það; þeir neyddu hann ekkert. Eg held 
ekki, að eg geti látið drengina sjá mig í hvítum klæðum“ 
(segir hann). 

Þá held eg aftur áfram frásögninni á fundinum 3. des. 
Feda talar, eins og áður: 








Tr nn 
— — -——— ÞR — 2 in há x 
Na = AR A 7 A s 7 


A -. A = 


IO8 


„Hann sagði Lionel, að hann hefði vantað föt fyrst. 
Hann hélt, að þeir mundu aldrei geta útvegað sér þau.“ 
„Já, eg skil þetta,“ segir Lodge. „Lionel sagði okkur 
frá þvi; að þú hefðir í fyrstu viljað fá eitthvað líkara 
þinum gömlu fötum, og að þeir hafi ekki neytt þig í 
nýju fötin, heldur látið þig byrja með gömlu fata-tegund- 

inni, þangað til þú værir farinn að venjast staðnum.“ 
„Já, segir hann, þeir neyddu mig ekki, en flestir eru 

hér í hvítum klæðum.“ 

„Geturðu þá gert nokkurn mun á körlum 


Karlar og ti 
konur í öld Og konum * spyr Í „od; ge. 
heimi „Hér eru karlmenn og hér eru konur. Ég 


held ekki, að afstaða þeirra, hvorra til ann- 
ara, sé alveg sú sama eins og á jarðar-sviðinu, en þau 
virðast hafa sömu tilfinningar hvor til annara, en þær til- 
finningar koma ekki fram með sama hætti. Hér virðast 
engin börn fæðast. Menn eru sendir inn í jarðneskan lík- 
ama til þess að eignast börn á jarðar-sviðinu; hér eign- 
ast þeir þau ekki. En ástartilfinning er hér milli karls 
og konu, sem er annars eðlis en kærleikur milli tveggja 
karlmanna og tveggja kvenna, og fundur hjóna er hér ekki 
með sama hætti eins og fundur milli mæðgina eða feðgina. 
„Hann segir, að sig langi ekki í mat nú. 
En hann sér, að suma langar í hann; hann 


> 


Lyst á mat 
og drykk. “ Í hk 
segir, að sumir verði að fa eitthvað, sem 


líti út eins og jarðnesk fæða. Menn reyna hér að leggja 
þeim alt til, sem þeir þarfnast. Einn náungi kom yfir uni 
hérna um daginn og heimtaði vindil. „Þetta ríður þeim að 
fullu,“ hélt hann. Hann átti við það, að þeir mundu 
aldrei geta komið með þetta. En hérnamegin eru verkstof- 


Ver El ML A A A LT a a ha, 


109 


ur, og í þeim eru alls konar hlutir búnir til. Ekki eins og 
þið gerið, úr föstu efni, heldur úr etertegundum og gas- 
tegundum. Það er ekki það sama eins og á jarðarsviðinu, 
en þeim hefir tekist að búa það til, sem lítur út eins og 
vindill. Hann hefir ékki reynt neinn sjálfur, því að hann 
hefir ekki langað í hann. Þú veizt, að hann mundi ekki 
hafa langað í hann. En hinn náunginn var fíkinn í 
hann. Og þegar hann fór að reykja hann, þótti honum 
hann ekki svo sérlega góður. Hann reykti fjóra alls, og 
nú lítur hann ekki við vindli. Það er eins og ánægjan 
af því verði ekki sama og áður, svo að þeir leggja það 
smámsaman niður. En fyrst, þegar þeir koma, langar 
þá í þetta. Sumir vilja fá mat, og sumir vilja fá sterka 
árykki; þeir biðja um sódavatn og whisky. Þið skuluð 
ekki halda, að það séu neinar ýkjur hjá mér, þegar eg 
segi, að þeir geti jafnvel búið til whisky. En þegar menn 
hafa fengið einn eða tvo skamta, þá sýnist þá ekki langa 
jafn-mikið í það — ekki þá, sem hér eru. Hann hefir heyrt 
um drykkjumenn, sem langar í það mánuðum og árum 
saman hérnamegin, en hann hefir engan þeirra séð. Þá, 
sem eg hefi séð, segir hann, langar ekki í það lengur 
— það er um þá líkt og hann sjálfan viðvíkjandi föt- 
unum hans; hann gat slept þeim, þegar hann var kom- 
inn í hið nýja ástand. 

„Hann vill fá menn til þess að skilja það, aði alt er 
jafn-eðlilegt eins og á jarðarsviðinu.“ 
„Raymond,“ segir Oliver Lodge, „þú hef- 
ir sagt, að hús þitt sé gjört úr múrstein- 
um. Hvernig getur það verið? Úr hverju 
eru múrsteinarnir búnir til?“ 


Hús fram- 
liðinna manna. 





m hn ; Ei 
IÐA I JR mr ó hn EÐ 
- MR TR 3. þ nn Sn SS nk nn a A 





IIO 


„Hann hefir enn ekki komist að því. Sumir segja hon- 
um, menn, sem hann heldur, að ekki mundu vilja seg gja 
sér ósatt, að þeir séu búnir til úr einhvers konar útstreymi 
fra jörðinni. Hann segir, að eitthvað stigi upp, líkt og 
ódeilisagnir, og dragist aftur saman, þegar það sé þang- 
að komið; þetta er ekki samfast, þegar það kemur, en 
við getum safnað því saman og dregið það saman — eg 
á við, þeir sem með mér eru. Þetta sýnist vera múrstein- 
ar,og þegar eg snerti þá, þá eru þeir viðkomu einsog múr- 
steinar; og eg hefi líka séð þá dragast að þungamiðjunni. 
„Eitthvað er alt af stíga upp frá ykkar 


Utstreymi SE nr  ódsilisi tað 
RE . SV . OSV Pot — ) sog ar 
frá jörðunni. „SVið!; ósýnileg í ódeilisögnum, þega 
það yfirgefur ykkar svið — en þegar það 


kemur í eterinn, safnast sérstakir eiginleikar kringum 
hverja ódeilisögn, og þegar það nær til okkar, geta sér- 
stakir menn handsamað það, og búið til úr því samfasta 
hluti. Alveg eins og þið getið búið til samfasta hluti. 
„Rotnunin, sem gerist á jarðarsviðinu, fer ekki öll for- 
görðum. Hún verður heldur ekki öll að áburði eða dufti. 
Sum rotnuð gróðurefni verða að áburði um tíma, en 
þau gefa frá sér útstreymi eða gas, sem stígur upp og 
verður að því, sem þið kallið „lykt“. Lykt er af öllu 
dauðu, ef þið takið eftir því; og eg veit nú, að lyktar- 
efnin eru beinlínis til gagns, því að úr þeim getum við 
búið til samstæður sérhverrar þeirrar myndar, sem þetta 
hafði, áður en það varð að lykt. Jafnvel lyktin af góml- 
um við, er öðruvísi en lyktin af nýjum við; menn verða 
að vera lyktarnæmir, til þess að verða þessa varir á 
jlarðarsviðinu.... Mismunandi dúkar senda frá sér mis- 
munandi lykt — fúið léreft lyktar öðruvísi en fúin ull. 





111 


Þú skilur, hvað eg hefi mikið gaman af öllu þessu. Eft- 
ir því, sem eg hefi komist næst, virðist svo, sem fúna 
ullin sé notuð til þess að búa til það, sem líkist ullar- 
dúkum ykkar megin. En eg er nú farinn að koma með 


— 


óáreiðanlegar ágizkanir. Eg geri ráð fyrir, að fötin min 


hafi verið búin til úr fúnu ullarbandi ykkar megin. 


Skoðanamunur RM ð rðr A 
her — um að alt eigi upptök sín í efninu. 
framliðinna dl klæði hi 1 
af 2 EEK 4 1leo læt n 
hina eir tala um andleg klæði, buin til ur 


ljósi, og að þau hafi ofist úr hugsunum 
á jarðarsviðinu. Eg trúi því ekki. Þeir eru að halda, að 
þetta séu ekki annað en hugsanaklæði, sem þeir eru í, 
og stafi at því andlega lífi, sem þeir hafi lifað; og þeg- 
ar við reynum að segja þeim, að þau séu búin til úr efn: 
um, þá trúa þeir því ekki. „Nei, nei, það er skykkja 
úr ljósi og birtu, sem eg bjó mér til með hugsuninni“ 
segja þeir. Svo að við erum ekkert að þræta við þá. En 
hitt segi eg ekki, að þeim fái ekki fögru klæðin fljótara, 
et þeir hafa lifað andlegu lífi þarna niður frá; eg held, 
að svo sé, og þess vegna er það, að þeir halda, að þeir 
búi til klæðin með lífi sínu.“ 


Nú ætla eg að segja ykur kafla úr hinni 


Katli Sr fundargjörðinni. Sá fundur var haldinn 
fundargjörð 


nokkurum mánuðum síðar, 24. marz 1916, 
Á með frú Leonard sem miðli, eins og hinn, 
og með Fedu sem milligöngumanni. Viðstödd voru Lodge- 
hjónin. Feda talar: 


24. marz 1916. 


„Sumir menn hér vilja ekki þýðast þetta 


Zig RL gi - a AR IR A TE TR 





FR = la A Ed fár nn tr 
A IA 0 FC AR nr A 


112 


„Hann hefir verið að hlusta á fyrirlestra, 


Undirbúningur - - - 
kl Þá 1 „lærdóms-höllum“, sem þeir nefna svo; 
svið menn geta búið sig undir æðri sviðin, með- 


an þeir hafast við á lægri sviðunum. Hann 
er á 3. sviðinu, en honum er sagt, að jafnvel nú gæti 
hann farið á það 4., ef hann vildi það; en hann segist 
heldur vilja kynnast því lögmái, sem á hverju sviði ríkir, 
meðan hann er enn á þriðja sviðinu, af því að það held- 
ur honum nær vinum sínum að minsta kosti þangað 
til þið tvö eruð komin yfir um. Hann vill vera kyr og 
læra, þar sem hann er. Hann mundi una því illa að 
færast ofar þar, og komast síðar að raun um, að örðugt 
væri að komast til baka. Hann vill bíða, þangað til þið 
getið orðið samferða ánægjulega og þægilega. 

„Þætti ykkur gaman að heyra um einn af þeim stöð- 
um, sem hann hefir komið á? Það er honum svo hug- 
næmt, að hann er hræddur um, að ykkur finnist það vera 
ýkjur; en reynslan er svo dásamleg og hún lfir í honum. 

í ER „Hann fór til staðar á 5. sviðinu — stað- 
A 5. sviðinu. K “ Á 

ar, sem honum fanst gerður úr alabastri. 
Hann er ekki viss um, að svo hafi í raun og veru verið, 
en hann hafi líkst því. Hann var líkur einhvers konar 
musteri — stóru musteri. Fjöldi manna var að fara þar 
inn, og þeir voru ánægjulegir á svipinn. Og hann hugsaði 
með sér: „Mér þykir gaman að vita, hvað eg fæ að sjá 
hér.“ Þegar hann var kominn inn í mannþröngina, sem 
var að fara inn í musterið, þá fanst honum nokkurs 
konar — (nú þagnar hann til að hugsa sig um)., Hann 
segir það ekki af neinu lotningarleysi, en honum fanst 
að líkast því, sem hann hefði drukkið of mikið af 








a A er a á a GRG sa A A TR ja Í 
113 
kampavini — það steig honum til höfuðsins, honum fanst 


hann of léttur á sér, eins og hann bærist ofurlítið upp 
1 lottið. Það kemur af því, að hann er ekki að fullu sam- 
stiltur ástandinu á því sviði. Það er afar-einkennileg 
tilfinning. 
Ljósið 
musterinu. 


„Hann fór inn, og hann sá, að þó að hús- 
ið væri hvítt, þá var ljósið marglitt: eins 
og á sumum stöðum lægi rautt ljós, á 
oðrum stöðum blátt, og í miðjunni var það gult. Þetta 
voru ekki þeir skörpu ltir, sem nefndir eru svona, held- 
ur með mildum blæbrigðum. Og hann leit kringum sig, 
til þess að sjá, hvaðan þeir kæmu. Þá sá hann, að margir 
af gluggunum voru afar-stórir, og rúðurnar í þeim voru 
með þessum htum. Og hann sá, að sumt af fólkinu vildi 
standa í ljósrauða ljósinu, sem kom gegnum rauða gler- 
"ið, „óg aðrir vildu standa í bláa ljósinu, og sumir vildu 
standa 1 gulleita ljósinu og hann hugsaði með sér: „Hvers 
vegna gera þeir þetta * Þa sagði einhver honum, að 
ljósrauða ljósið væri ljósið með kærleikslitnum; og bláa 
jósið væri ljós verulegrar andlegrar lækningar; og 
gula ljósið væri ljós vitsmunanna. Og að menn færu og 
stæðu í þessu mismunandi ljósi, eftir því, hvað þeir 
girntust. Og leiðsagnarandinn sagði honum, að um þetta 
væri meira vert en jarðarbúar vissu. Og að á komandi 
árum mundu menn leggja stund á að læra að þekkja 
áhrifin af mismunandi ljósum. 

„Mennirnir, sem voru í ljósrauða ljósinu (kærleiks- 
ljósinu) sýndust gáfaðir og þroskaðir í hegðun og hug- 

ri 


þm 


arfari yfirleitt; en þeim hafði ekki tekist að ekta mikið 
cærleiks-áhugann; önnur áhugamál þeirra höfðu orðið 
Lif og dauði. 8 


a 


 ð 


ar, 


-—-——- —-—.22..,....—. 


| 


| oo a  EÍ—Í———E..———————....2—.—.. 
| - - 
a s 





— a - 5. 
Tn nn 


I14 


þessu eina ofurefli. Og fólkið, sem fór inn í vitsmuna- 
ljósið, sýndist mildara og ánægt, en ekki jafn-gáfu- 
legt. Hann segir, að sig hefði langað meira inn í rauða 
ljósið (kærleiksljósið) en einhver hafi þá sagt við sig: 
„Nei, þú hefir fengið töluvert af því, og hann fór út 
úr því, og inn í hin tvö, og hann fann, að honum féll 
bláa ljósið bezt (lækningaljósið). Og hann heldur, að 
ef til vill kunnið þið að leggja einhvern sérstakan skiln- 
ing í það. Eftir að eg hafði verið í því nokkurn tima, 
(segir hann) fann eg að ekkert skifti máli, annað en það 
að búa sig undir hið andlega líf. Hann segir, að hinn 
gamli Raymond hafi virzt langt burtu, meðan á þessu 
stóð, eins og hann sjálfur væri að horfa aftur á bak á Mt 
einhvers annars — einhvers, sem eg stóð ekki í nánu 
sambandi við (segir hann) og var samt bundinn við 
mig. Og hann hugsaði með sjálfum sér: „Hvað gerir til 
um nokkurn skapaðan hlut, ef eg get að eins náð þessar! 
yndislegu lyftingar-tilfinning?“ Eg get ekki sagt ykk- 
ur, hverju mér fanst þetta líkt, en þegar þið lesið það 
seinna, getur verið, að þið skiljiði það. Orð eru magn- 
laus til að lýsa því. Hann ætlar ekki að reyna það; 
hann ætlar að snúa sér að því að segja ykkur, hvað gerð- 
ist þar á eftir. 

„Við settumst niður — sætunum var rað- 
að nokkuð líkt og stólum í kirkju — og 
þegar hann leit á ganginn milli sætanna, sá hann eitt- 
hvað 7 menn koma inn eftir honum. Og hann sá, fyrir 
það, sem áður hafði fyrir hann borið, að þetta voru auð- 
sjáanlega kennarar ofan af 7. sviðinu. Hann segir, að 
þeir hafi farið inn í endann á salnum, og þeir námu 


Kennararnir. 





115 
staðar á dálitlum upphækkuðum palli; og þá kom 
einn ofan eftir hverjum litla ganginum, og lagði hendur 
sinar á þá, sem sátu í stólunum. 8 þeg ar einn þeirra 
lagði hendur sínar á höfuð Raymonds, þá fann hann 
sambland af öllum þremur ljósunum — það var eins 
og hann skildi alt, og eins og alt, sem nokkuru sinni hafði 
1 huga hans komið af reiði eða skapraun, virtist alls ekki 
neitt. Og honum fanst eins og hann geta náð sérhverju há- 
leitu takmarki, og eins og hann gæti reist alla við, sem um- 
hverfis hann voru. Eins og hann hefði slíkan mátt í 
sjálfum sér. Nú þagnar hann, til þess að hugsa um 
það aftur. ; 

„Menn sátu og hlustuðu, og fyrsti hluti athafnarinn- 
ar var erindi, sem einn leiðsagnarandinn flutti: hann 
sagði mönnum þar, hvernig ætti að kenna öðrum á lægri 
sviðunum og á jarðneska stiginu, hvernig ætti að kom- 
ast meira inn í hið andlega líf, meðan þeir væru ekki 
lengra komnir. Eg held, að alt, sem gerðist áður, hafi 
gerst til þess að gera mönnum auðveldara að skilja þetta. 
Og hann náði ekki að eins orðum ræðumannsins, hann 
náði líka hugsuninni — heilum setningum í einu í stað 
einstakra orða. Og kensla fór fram í því að festa hugann 
við eitt efni í einu, og í því að varpa út frá sér upplyft- 
andi og gagnlegum hugsunum til þeirra manna, sem eru 
á jJarðneska sviðinu. 


H R „Og meðan hann sat þarna — þeir sátu, 
ann fann a ; 
" en krupu ekki — þá fann hann eitthvað 


að hann var 


að hjálpa. — streyma út frá sér, gegnum hin sviðin til 


jarðarinnar, og að hann var að hjálpa ein- 
hverjum, þó að hann vissi ekki, hver það var. Hann getur 
öx 


ati SJRÐ a LS 7 sög ss 90 Rr A A a 
' N — a 


RA 





A A a A = -— 2... „- a a MA > tp 4 TR it = 


lIÓ 


ekki komið orðum að því við ykkur, hvað dásamlegt 
það var; það gerðist ekki að eins einu sinni, heldur 
nokkurum sinnum. 
Hann hefir jafnvel líka komið á 6. sviðið. 
Það svið var jafnvel enn yndislegra en 
það s., en hann langaði ekki til að hafast 
þar við. Hann vildi heldur fást við að 
hjálpa mönnum þar sem hann er.“ 
„Sér hann það, sem amar að jarðneskum mönnum ?“ 
spyr Lodge. 
„Já, hann sér það stundum. 
„Eg vildi óska, að við gætum breytt 
mönnunum svo, að þeir skömmuðust sin 
ekki fyrir að tala um þá hluti, sem mál 
skifta (segir hann). Hann getur séð menn 
búa sig undir sumarfrí sitt, og samt getur eitthvað komið 
fyrir, sem aftrar því, að nokkuð verði úr því. En undir 
ferðina, sem þeir verða að fara einhvern tíma, búa þeir 
sig alls ekki.“ 
í „ Hvernig geta menn búið sig undir hana?“ spyr Lady 
Lodge. 
* „Með því að tala um hana hispurslaust, og 
lífinu, að hún verði auðveldari sjálfum þeim og öðrum. 


„Hann langaði 
ekki til að vera 
á 6. sviðinu. 


Ferðin, sem 
allir verða 
að fara. 


lífa svo 


Nú langar mig til þess að biðja ykkur að 
nema staðar með mér ofurlitla stund, til 
þess að athuga það, sem eg hefi nú lesið ykkur úr fundar- 
gjörðunum. Ef við gerum ráð fyrir, að aðalkjarninn í 


Athuganir. 





a = Si KA RL si Sa a 7 


117 


þessu sé ekki fjarri lagi — og mér finst ekkert óskyn- 
samlegt að gera ráð fyrir því — þá finst mér rétt að 


athuga það, sem einkum virðist vera í þessu fólgið, íhuga 
hverjar hugmyndir um annað líf verði helzt út úr þessu 
dregnar. 

Fyrst verður það þá fyrir mér, að lífið 
hinumegin er, eftir þessum frásögnum, 
ekkert skuggalif, eins og menn hafa stundum hugsað 
sér, heldur mjög verulegt. Þó að mannslíkaminn þar sé 
auðvitað alt öðruvísi en mannslíkaminn hér, þá finst 
þeim hann eins, af því að skynfæri þeirra eru samstilt 
honum, og að allri lögun er hann eins. Mönnum finst í 
fyrstu þeir vera alveg eins og áður en þeir fóru héðan. 
Þeir verða ekkert óverulegri í sjálfs sín augum né ann- 
ara þar, þó að þeir séu orðnir ósýnilegir okkur. Hvað 
getur verið verulegra, né líkara sumum okkar, en að fara 
tafarlaust að biðja um mat og vindil og whisky og 
sódavatn ? 


Verulegt líf. 


Annað er það, hve afar-ólíkar hugmyndir 


Mismunandi —ennirnir gera sér, eftir þessum frásögn- 
hugmyndir A S- #8 
Á um, um þann nyja heim, sem þeir eru 
framliðinna {c Mig EÐ í 
(omnir C sta kost 'rst g 
manna. omnir inn 1, að minsta kosti 1 fyrstu, og 


hver veit hvað lengi? Þeim kemur jafnvel 
ekki saman um það, hvort fötin, sem þeir eru í, séu búin 
til af öðrum, eða hvort þeir hafi skapað sér þau sjálfir 
með hugsunum sínum og andlegu lífi, ef til vill þegar 
hér á jörðinni, ef til vill á lægri sviðum tilverunnar fyrir 
handan. Mér finst þetta í raun og veru einkar eðlilegt, 
þegar við athugum, hvað mennirnir hafa lengi haft htinn 
skilning á jarðneskum efnum, og hafa jafnvel enn. En et 





IIð 


við gerum ráð fyrir þessum skoðanamun og þessari van- 
þekking hinumegin, þá fer ekki að verða neitt kynlegt, 
þó að lýsingarnar geti orðið nokkuð sundurleitar, þegar 
þær koma til okkar, og það þótt þær aflagist ekkert á 
leiðinni gegnum miðilssambandið — sem því miður má 
oft búast við. 

Eftir þessum frásögnum og eftir öllum 
öðrum frásögnum, sem handan að berast, 
helzt við kærleikurinn til manna hér á 
jörðunni hjá framliðnum mönnum. Afskiftin af jarðar- 
búum virðast vera mikil handan af hinum löndunum. 
Mönnum er hjálpað í lífinu, og mönnum er hjálpað 1 
andlátinu. Út úr því, sem Raymond segir um það, að 
mönnum sé hjálpað til að losna við líkamann, dettur 
mér í hug atvik, sem eg var heyrnarvottur að fyrir 
nokkurum árum. Maður hafði fyrirfarið sér með hroða- 


Kærleikurinn 
glatast ekki. 


legum hætti. Á eftir var okkur sagt — af framliðnum 
manni, að því er hann sjálfur sagði — fram af vörum 
miðils, sem vitanlega hafði enga hugmynd um slíkar 


kenningar, að andi mannsins hefði ekki getað losnað, þó 
að líkaminn hefði verið orðinn óhæfur fyrir hann, að 
ástandið hefði verið hryllilegt, og að aðstoð hefði orðið 
að fá úr öðrum heimi, til þess að hjálpa manninum til 
að skilja við að fullu. 

Festi hann nú rætur, þessi skilningur um 
hjálpina handan að, þá getur naumast hjá 
því farið, að hann breyti trúarhugmyndum 
sumra manna að einu leyti. Mér finst, að prótestanta-kirkj- 
urnar, lúterska kirkjan ekkert síður en aðrar, hata hatt 
tilhneiging til þess að þurka út úr meðvitund manna allar 


Trúarhugmynd- 
ir breytast. 





A ET Á A ár FR 


119 


verur milli guðs og mannanna, að minsta kosti láta svo, 
sem þær verur komi okkur ekkert við. Sú margvísleg 
hjálp, sem mönnum er kent, að þeir fái af hæðum, eða 
að minsta kosti geti fengið þaðan, hugsa víst margir 
sér að komi beint úr almættishendi drottins, án nokkurra 
milliliða. Eftir þessum kenningum er þessu ekki svo 
farið. Auðvitað hugsa allir guðstrúarmenn sér, að faðir 
vor á himnum standi með einhverjum hætti bak við: alt 
gott í tilverunni. En ettir þessum kenningum notar hann 
milliliði til þess að hjálpa mönnunum. Við sjáum, að 
hann notar milliliði hér á jörðunni. Hann notar góða 
menn til þess að hjálpa öðrum. Eftir frásögnum Ray- 
monds, og eg held allra annara framliðinna manna, eru 
svið himnanna full af ástríki og hjálpfýsi í okkar garð, 
og líka af mætti til þess að veita okkur aðstoð og líkn. 
Magn viljans og hugsunarinnar er þar orðið svo miklu 
meira en við fáum gert okkur í hugarlund. 

Að lokum langar mig til að benda ykkur 
a ofurlítið atriði, þó að tæplega verði það 
nema til gamans. Að minsta kosti vona eg, að. þið takið 
það ekki svo, sem eg beri þar ábyrgð á neinni kenningu. 
Þegar Raymond er að skýra föður sínum frá því, að 
menn virðist ekki eignast börn í öðru lifi, segir hann, 
að þeir séu „sendir inn í jarðneskan líkama“ til þess að 
eignast börn hér. Lodge gekk þar ekki á lagið, spurði 
einskis. En ef þetta er nákvæmlega rétt orðað hjá Ray- 
mond, þá bendir það til þeirrar kenningar, að mennirnir 
hafi verið til sem sjálfstæðar verur á undan jarðlifinu. 
Því fer svo sem fjarri, að þetta væri ný kenning, þó að 
svo bæri að skilja, sem Raymond haldi þessu fram. Henni 


Fortilvera. 





I Q án EÐ a M En | = I 
a nn E a a a nn — Ra ra nn 


En 


120 


| 

| hefir áreiðanlega verið trúað um afarmargar aldir, af 
mörgum eða fáum á hverjum tíma. Og margir halda 
| henni fram um þessar mundir. Sjálfsagt muna allir, sem 
| lesið hafa „Bláfuglinn“ eftir Maeterlinck, eftir atriðinu 
| ógleymanlega, þar sem verurnar koma fram, þær sem 
eiga að fæðast inn í þennan heim. Og eg get í þessu sam- 
bandi ekki stilt mig um að segja ykkur að gamni mínu 
frá ofurlitlu atviki, sem kom fyrir á tilraunafundi, sem 
eg var á fyrir skömmu. Það, sem telur sig vera framlið- 
inn mann, og eg held líka, að sé framliðinn maður, var 
að tala fram af vörum miðilsins. Alt í einu fór hann að 
segja okkur frá ofurlitlu stúlkubarni, sem sæti í kjöltu 
einnar konu, sem var á fundinum. Frúin gat ekki hugsað 
sér, að neitt framliðið stúlkubarn á þessu reki gæti verið 
neitt við sig bundð. — „Það er ekki heldur framlið1ð,“ 
sagði sá sem talaði. „Það er ófætt. Það verður ekki þín 
dóttir,“ sagði hann við frúna. „En þér er ætlað að taka 
hana að þér og ala hana upp, þegar þar að kemur. — 
„Eru menn þá til, áður en þeir koma hingað?“ spurði 
einn fundarmanna. — „Haldið þið,“ sagði þá sá, sem 
var að tala út af vörum miðilsins, „að mennirnir verði 
fyrst til með þessu hylki?“ Og það var nokkur fyrir- 
ítning í rómnum út af slíkri fávizku. Það er svo stutt 
síðan er þetta gerðist, að umsögnin gæti ekki verið kom- 
in fram, þó aði hún væri ekki markleysa. En óneitanlega 
væri gaman að vita, hvort litla stúlkan kemur nokkurn 
tima fram í þessum heimi. 


( 
áð 





a = “ 
FR 


121 


di Eg kem þá að þeirri frásögn Raymonds úr 
Krist. öðrum heimi, sem mér þykir mest um vert. 
Eg á við það, þegar Raymond kveðst hafa 
séð Krist. Þessi frásögn, sem eg ætla nú að lesa ykkur, 
er kafli úr skýrslu um fund, sem haldinn var 4. febr. 1916. 
Lady Lodge var ein með miðlinum, frú Leonard. Dálítið 
er það eftirtektarvert, að Raymond sagði síðar, að hann 
mundi ekki hafa getað komið með þessa frásögn, ef 
nokkur hefði verið viðstaddur annar en móðir hans. Sam- 
úðaröldurnar. virðast hafa verið ríkastar hjá henni, og 
á þeim sýnist hann hafa þurft að halda, til þess að geta 
þetta. Feda er milligongumaðurinn úr. öðrum heimi, og 
nú skilar hún orðum Raymonds beint, eins og hann væri 
sjálfur að tala. Hún skilar þessu frá honum: 
„Mamma, eg kom á skrautlegan stað hérna 
um daginn.“ 
„Hvar var það?“ spyr Lady Lodge. 

„Guð má vita! Mér var leyft það, svo að. eg gæti séð, 
hvað var að gerast á hæsta sviðinu. Venjulega koma tignu 
andarnir til okkar. | 

„Mér þætti gaman að vita, hvort eg get sagt þér, 


Skrautlegur 
staður. 


hvernig þar var umhorfs.“ 
Nú kemur eyða í frásögninni. Lodge segir, | 
Eyður. 

í að meðan menn séu ekki alment orðnir þess 

fullvísir, að annað líf hafi sannast, sé litið svo á, sem það 
eigi ekki við og sé óh yggi ilegt að skyra frá slíkri reynslu, 
sem þeirri, er menn geti gert sér í hugarlund að þessi 
viðburður hafi verið, í bók, sem að: mestu leyti fáist við 
sannanir. Fyrir því kveðst hann sleppa lýsingunni hér, 





mr = E Að — fr a „ a . = 
A nn a SA rr a EK UN TE æg a Al að nr. ein 


122 


og sömuleiðis stuttum ummælum, sem Raymond hefir 
auðsjáanlega sagt, að hafi verið orð Krists. En að hinu 
leytinu telur hann það ekki nema sanngjarnt að segja 
soguna, að því leyti, sem hún lýtur að tilfinningum hins 
unga, framliðna manns sjálfs, af því að annars mundu 
menn fá ófullkomna og einhliða hugmynd um framkomu 
hans, og geta farið að hugsa sér, að hann hugsi ekki um 
annað en tiltölulega hégómleg atriði. Á eftir eyðunni 
kemur þetta: 

„Eg fann mig hafinn upp, hreinsaðan, gerð- 
an æðri. Eg kraup. Eg gat ekki staðið upp- 
réttur, eg þurfti að krjúpa.“ 

Þá kemur aftur eyða og því næst þetta: 

„Mamma, eg titraði frá hvirfli til ilja. Hann kom ekki 
nærri mér, og mér fanst ekki eg vilja færa mig nær hon- 
um. Mér fanst, eg ætti ekki að gera það. Röddin var lík- 
ust klukkuhljómi. Eg get ekki sagt þér, í hvaða klæðum 
hann var. Alt var eins og sambland af skínandi litum. 
Ekki er til neins, að eg sé að reyna að lýsa þessu; get- 
urðu hugsað þér, hvernig tilfinningar mínar voru, þegar 
hann lét þessa yndislegu geisla falla á mig? Eg veit ekki, 
hvað eg hefi til þess unnið, að verða þessarar dásamlegu 
reynslu auðið. Mér hefir aldrei komið til hugar, að slíkt 
væri hugsanlegt, að minsta kosti ekki um mörg, mörg, 
mörg ár. Enginn gæti lýst þvi, hvernig tilfinningar minar 


Hvað honum 
varð um þetta. 


Á 


voru; eg get ekki gert grein fyrir því. 

„Ætli þau (systkini hans) skilji þetta 

„Eg veit, að faðir minn og þú skilja það, en mig langar 
til að hin reyni það. Eg get ekki komið orðum að þvi. 





a hu A 


123 


„Eg gat ekki gengið; það varð að fara með mig aftur 
til Sumarlandsins; eg veit ekki, hvað fyrir mig kom þá. 
Hugsaðu þér, að það líði yfir mann af fögnuði! Voru 
þetta ekki yndisleg orð? 

Fá allir að sjá „Ég hefi spurt, hvort Kristur muni koma 

ið 7 og allir fá1 að sjá hann; en mér var svarað: 

„Ekki í alveg sama skilningi, eins og þú 

sást hann.“ Mér var sagt, að Kristur væri æfinlega í anda 

á jörðunni — eins og eitthvað kastist út frá honum, eitt- 

hvað líkt þessum geislum, eitthvað sé af honum í hverj- 
um manni. 

„Menn halda, að hann sé sérstakur andi, hafist við á 
sérstökum stað. Kristur er alstaðar, ekki sem persóna. 
En svo er líka persónan Kristur, og hann lifir á æðra 
lífssviði, og það er hann, sem mér var leyft að sjá. 

far „Mér var sagt meira í þessu yndislega 

Erindið, sem í 0. og set ekki að það alt. Hann 
nn va fj Á AFP ER get ekki munaí þa alt. Hí 

ið að reka. —S28ð! það nálega alt, og orðrétt það, sem 

eg hefti sagt þér. Þú sér af þvi, að mer 
er falið að reka erindi, að hjálpa nálægt jarðarsvíðinu. 
„Á eg að segja þér, hvers vegna eg er svo glaður? Það 
er út af verkinu, sem mér er falið af æðsta valdinu, sem 
til er! 

„Fyrst og fremst er það, að mér þykir metnaður að 
því að vinna hans verk, hvaða verk sem það er; én 


mesta gleðiefnið er það, að eg get verið nærri þér og 


föður minum.“ 

„Ef við gætum að eins orðið þess verðug,“ segir móðir 
hans. 

„Þið eruð bæði að gera hverja ögn, sem þið getið.“ 





a á 2 = fr Ð Bað a A 
= s há EP — = A A AN nr a A Nr A St us tn nr enn 


124 


„Jæja, mér er að takast að elska mennina meira en eg 
gerði áður, segir móðir A 
Fjársjóðurinn. „Mamma, ætli þau haldi nú, að eg sé að 
fara með : Sr eða hégóma? Þetta er svo 
dásamlegt; ætli þeim takist nú að skilja það, að það sé 
einmitt Raymond, sem hefir orðið fyrir þessu? .... Eg 
hefi safnað því saman, eins og fjársjóð, til þess að 
segja þér þetta 1 kvöld. Eg frestaði því, af því að eg 
vissi ekki, hvort eg mundi geta sagt það með réttum orð- 
um, sem gætu vakið hjá þeim sömu tilfinningar eins og 
hjá mér — eða eitthvað líkar. Er þetta ekki huggunarríkt? 
Hugsið þið vel um það, þú og faðir minn. Eg bað ekki 
um verk nálægt jarðarsviðinu! Eg hélt, að mér mundi 
verða séð fyrir því, sem bezt væri. En hugsaðu þér, að 
mér skuli hafa verið falið það verkið, sem eg mundi hafa 
beðið um.“ 
„Þú ert þá nær?“ spyr móðir hans. 
„Miklu nær! Það er svo yndislegt að 


Fögnuður hugsa sér, að nú á eg rétt á því að vera 


út af návist 


Á ks nærri jarðarsviðinu. Þegar þar að kemur, 
við jörðina. í jarð 


á eg að færast upp í einu stökki, eins og 
Fedu hefir verið lofað, í stað þess að færast upp smátt 
og smátt. Og þegar þú kemur og faðir minn, þá verður 
þú við aðra hliðina og faðir minn við hina. Við verðum 
um tíma í Sumarlandinu, til þess að venja okkur við 
ástandið. Líklegast þurfum við að hafa eftirlit með hin- 
um, segir hann. Hann á við systkinin sín. Eg get ekki 
sagt ykkur, hvað ánægður eg er — ánægður er fátæk- 
legt orð. 





5 Ap mm A m R 5 ÞÐ mr a 5ð A = Ep FA ts AÐ TRA a 
á A A a Re I 


I2 


að 


„Um hvað, góði minn?“ spyr móðir hans. 

„Um það að vera nærri jarðar-sviðinu. 

A „Eg feti þrengt mér áfram, siðan eg fór 
að venjast við ástandið hér, og samt var 

0 svona, að þegar eg kom í viðurvist konungsins, varð 

2 af lotningarótta. 

„Hvernig geta menn 

„Þa tg ad mér til þess að óska þess, þau fáu augnablik, 

sem eg gat nokkuð hugsað, að eg hefði lífað svo hreinu 

lífi, sem framast er unt að hugsa sér. Hvað litil smáögn, 

sem maður hefði gert, mundi hún verða eins og að fjalli 

þar. Eg hafði ekki mikinn tíma til að hugsa, en eg fann 

mikið til þessar fáu sekúndur 

„Eg fann, þegar eg kom aftur til Sum- 

arlandsins, að eg var hlaðinn ein- 

hverju — einhverjum dásamlegum mætti. 

Eins og eg gæti stöðvað fljót, flutt fjöll úr stað; og eg 


5 { 


Hlaðinn dásam- 
legum mætti. 


er svo dásamlega glaður. 

„Mr. Myvers þykir mjög vænt um þetta. 
Hann segir, að eg eigi að vita það, að 
það séu ekki æfinlega prestarnir, sem í 
fyrstu komist hæst. Það er ekki undir því komið, hvað 
menn hafa játað, heldur hvað: menn hafa gert. Ef menn 
hafa ekki haft ákveðna trú á lífi eftir dauðann, en hafa 
reynt að gera eins mikið og þeir gátu, og lifað sæmi- 
legu lífi, og látið það hlutlaust, sem þeir hafa ekki skilið, 
þá er ekki meira af þeim heimtað. Þegar menn íhuga, 
hvað einfalt þetta er, þá mætti ætla, að allir mundu gera 
þetta. En þeir eru mjög fáir, sem gera það. 


Játningar 
og verk. 





R h ER 9 SI F. im n s 
A TE NR nn rr. a TS ÞJ a á. TE 


126 


„Við okkar megin búumst við því, að á 
fáum árum muni verða mikil breyting á 
högum manna á jarðar-sviðinu. 

„Eftir 5 ár verða þeir miklu fleiri, sem vilja eitthvað 
fá að vita um lífið, sem er í vændum, og hvernig þeir 
eigi að lifa svo á jarðar-sviðinu, að þeim líði sæmilega 
vel, þegar þeir flytjast yfir um. Ef þeir vilja það ekki 
annars vegna, þá vilja þeir það af hyggilegri forsjálni. 
En því meira, sem þeir vita, því meiri stund leggja þeir 
á göfugt líferni.“ 


Breytingar 
í vændum. 


— 


N Eg sagði áðan, að um þessa frásogn Rayv- 
Að tala við * | sa ; 


Krist monds úr öðru lífi þætti mér mest vert. 
Hugsið þið ykkur — að tala við Krist 
u a 3 á 
- augliti til auglitis — væri það ekki alveg óumræðilega 
dýrlegt? 


Okkur veitir dálítið örðugt að hugsa okk- 
ur, að við getum fengið sannar fregnir ai 
slíkri reynslu. Jafnvel þó að við séum 
farnir að sannfærast um það, að framliðnir menn séu enn 
lifandi, og að þeir geti látið okkur verða vara við sig, 
þá veitir hugurinn mikla fyrirstöðu, þegar slík frétt 


Örðugt að trúa 
slíku. 


kemur. 

Vegna hvers? 

Sumpart er það vafalaust sprottið af hei lbrigðri gagn- 
ryni- „tilhneiging 19. aldar mannanna. En það er ekki ein- 
göngu frá henni komið. Við erum svona jafnframt vegna 
Fr. að kynslóð ettir kynslóð, öld eftir öld, hefir hrá- 





#. — á 
a A A 


sin.) sad = L þan % r Bi 
a“ I St 0 


37 
1; 


blautri hjalvoð óveruleikans verið vafið utan um trúar- 
hugmyndir okkar. Alt hefir verið. gert óákveðið, óveru- 
legt. Og þegar minst er á hinn sanna veruleik trúar- 
bragðanna, sem kristindómurinn hafði upphaflega á boð- 
stólum, þá hristum við höfuðin og segjum: Nei, þetta 
læt eg ekki telja mér trú um! 

Ef við fáum á annað borð skilning á því, 
að framliðnir menn séu að gera okkur vart 
við sig, og ef við getum treyst sambandið 
sæmilega — meðal annars með því að vernda og uppala 
miðlana og vera ekki alt af að búa til hina og aðra örð- 
ugleika, með óskynsamlegum Lhfnaði, fávíslegum og 
þrjózkufullum rengingum, og margvíslegri heimsku ann- 
ari — þá er mér óskiljanlegt, hvað ætti að sjálfsögðu að 
vera því til fyrirstöðu, að við gætum fengið áreiðanlegar 
fregnir af drotni vorum Jesú Kristi. Þó að hann sé óend- 
anlega hátt upp hafinn yfir okkur, þá er hann framlið- 
inn maður, alveg eins og mennirnir, sem eiga útför þessa 
dagana. Og eftir þvi, sem við höfum sögur af honum 
hér á jörðunni, getum við að minsta kosti hugsað okk- 
ur, að ekki sé honum annað ljúfara, en að veita þeim á- 
heyrn, sem þrá af einlægni að nálgast hann og sækja til 
hans kraft til þess að efla sannleikann og réttlætið og 
hjálpa meðbræðrum sínum í þrengingum þeirra. 

Gerum nú ráð fyrir því allra snöggvast, þótt 
ekki sé nema meðan við erum hérna inni — 
eg býst við að mörgum okkar veitt það örðugt, þegar 
við verðum komnir út í veraldarvastrið á morgun — 
gerum ráð fyrir því, að sá yrði árangurinn af rannsókn 


J 


dularfullra fyrirbrigða, að menn töluðu alment við fram- 


Hví ekki fregn- 
ir af Kristi. 


Mesta gagnið. 


étið 








a nn Sr a 2 Þ == mn a 2 
Et) --- sa ER ið rn A nr a 2 — a A a 


128 


liðna ástvini sína, með jafn-mikilli sannfæringar-vissu 
um, að þetta séu þeir, eins og Lodge talar við Raymond ; 
— og hugsum okkur jafnframt, að þessir framliðnu ást- 
vinir gætu sagt mönnunum — og að þeirri frásögn væri 
tekið eins og við erum vanir að taka frásögnum jarðneskra 
ástvina okkar að þeir hafi séð Krist, og að þeim sé 
kunnugt um það af eigin reynslu, að hann sé konungur 
yfir ríkjum framliðinna manna, að hann beri enn sama 
hugarþel til manna hér á jörðunni eins og þegar hann 
hékk á krossinum og bað föður sinn á himnum að fyrir- 
gefa þeim, af því að þeir vissu ekki hvað þeir gerðu, en 
að hann sé nú óendanlega máttugri en þá, af því að hann 
búi við óendanlega fullkomnari tilveru-skilyrði. 

Eg geri afdráttarlaust þá játningu hér, að eg get ekki 
hugsað mér neitt, sem mannkyninu gæti borið að hönd- 
um og mundi verða því að jafn-miklu gagni. Eg get ekki 
hugsað mér að neinar framfarir íjarðneskum einum kæm- 
ust í hálfkvisti við þessar framfarir. Því að eg verð að 
kannast við það, að stundum er eg í því skapi, að mér 
finst jarðnesku framfarirnar ekki svo miklu máli skifta, 
meðan hugarfar mannanna er rangsnúið. Ófriðurinn mikli 
hefir mjög eflt þá hugsun hjá mér — þessi stórfeldi hild- 
arleikur, þar sem mennirnir beita framföruum aðal- 
lega til þess að myrða hverir aðra og gera hver öðrum 
sem mest mein. 

Ef það kæmi fyrir, sem eg hefi verið að biðja ykkur 
að gera snöggvast ráð fyrir, þá skyldum við sjá, hvort 
ekki færi eitthvað að losna í hugum manna um ranglætið, 
sérplægnina, hégómann, grimdina — og hvað það nú alt 
heitir, sem þjáir mannkynið. Eg trúi því ek ki, að þjóð- 





Ta MR A a Ek Ep 


jan as A A 
= Ð ER a A S ; is 
a nr Sr nn tn A 


129 


irnar legðu út í það að berast á banaspjótum, ef einstak- 
lingar þeirra töluðu að jafnaði við menn, sem hafa séð 
Krist. 

Og fost sannfæring min er það, að það verði mönn- 
unum sjálfum að kenna, ef þeim auðnast ekki að ná þess- 
um framförum. 


Eg hefi auglýst, að áður en eg kveðji ykk- 
ur að fullu í kvöld, ætli eg mér að minn- 
ast á lífsskoðun Sir Olivers Lodge. Þegar 
hann hefir lokið kaflanum um sannanirnar og frásagn- 
irnar, sem komið hafa frá Raymond, koma nokkurar rit- 
gjörðir, sem hann nefnir einu nafni Líf og dauði. 
Eina af þessum ritgjörðum hefi eg valið, til þess að 
láta ykkur heyra hana. Og hún er svona í íslenkri þýð- 
ingu: 


Lífsskoðun 
Lodge. 


Ufsýn pfir alheiminn. 


Hver er þá ályktunin af öllu þessu efni? Eða réttara 
sagt, hver áhrif hafa þessar rannsóknir haft á það, hvern- 
ig eg lít á alheiminn? Spurningin er ekki eins lítilvæg 
og hún kann að sýnast; því að ef þessar staðreyndir eiga 
að hafa áhrif á aðra, þá hljóta þær líka að hafa haft á- 
hrif á mig; og það eru einu áhrifin, sem eg veit um frá 
fyrstu hendi. Menn mega ekki ætla, að lífsskoðun mín 
hafi breyzt eftirtakanlega, síðan það gerðist, sem skýrt 
er frá í þessari bók; niðurstaða mín hefir smámsaman 

Líf og dauði. Q 





á - 
-- = ha —- - TR - 1 þr I I 
sn ni FR ka ar rn Eg A A sr ár 


130 


LT 


tr ið 


vérið að myndast um margra ára skeið, þó að hún hafi 
að sjálfsögðu sprottið upp af samskonar reynslu. En þess- 
ir viðburðir hafa styrkt hana og gert mér frjálst að bera 
vitni um málið. Nú get eg tengt vitnisburðinn við einka- 
hags-reynslu sjálfs mín, í stað þess að þurfa að tengja 
hana við einkahags-reynslu annara manna. Meðan eg 
hafði ekki annað úr að spila, en vitnisburð, sem tengdur 
var við ástvinamissi annara manna, jafnvel þótt hann væri 
ekki nema óbeinlínis við slíkt tengdur, þá varð eg að fara 
gætileg: l og þegja um margt, og stundum varð eg að þegja 
með öllu. Ályktanir mínar voru þær sömu þá eins og nú. 

En nú á eg það sjálfur, sem gerst hefir. 
Einn lítill munur hefir samt komið fram á tímabilinu 
á undan andláti sonar míns og á tímabilinu á eftir því. 
Þegar eg var á fundum með miðlum á fyrra tímabilinu, 
var aldrei minst á neinn alvarlegan, ímyndaðan ástvina- 
missi, sem fyrir mig hefði komið — að undanteknu því 
eðlilega og óhjákvæmilega hlutskifti, sem öllum moönn- 
um fellur í skaut, að missa þá, sem heyra eldri kynslóð 
En hve nær sem eg eða einhver úr fjölskyldu minni 
fer nú til áreiðanlegs miðils, lætur ekki nafns sins getið, 
og varast að gefa nokkura bendingu, sem ályktun verði 
dregin af með venjulegum hætti, þá lætur sonur minn 
skyndilega á sér bera, og heldur áfram með sína ljósu ög 
sannfærandi sannana-runu; stundum eru ummælin valin 
vandlega í sannana skyni, stundum lætur hann sér nægja 
vingjarnlegt skraf um málefni og endurminningar fÍjöl- 
skyldunnar, en hagar sér æfinlega í samræmi við einstak- 
lings-eðli sitt og endurminningar sínar og skapbrigði sín. 
Þegar það kemur fyrir að krafturinn er lítill hjá einhverj- 


A A 





SE 3 2 S - x ES A Et A 5 Mb A f 
brá Ee Ei Me rt 0 a = LL þar SðþóA SG 2 a I a Fi li 
a A 


jl 


um miðli, eða ef sérstaka örðugleika er við að stríða í eitt- 
hvert skifti, þá veit hann af því; og þegar færi gefst, 
minnist hann á það gegnum annan miðil, sem ekki stendur 
í neinu sambandi við hinn miðilinn. Með öllum hætti hefir 
hann sýnt áhuga sinn á því að koma með sannfærandi ; 
sannanir. Meira að segja, hann vill, að eg gerist bermáll; 
og það ætla eg að gera. 

kg er jafn-sannfærður um framhald tilverunnar eftir 
dauðann, eins og eg er um tilveruna hér. Menn kunna að 
segja, að enginn geti verið jafn-viss um annað líf, eins 
og hann er um þá reynslu, sem hann fær með skilhingar- 
vitunum. Eg segi, að eg geti það. Eðlisfræðingur getur 
aldrei bundið sig við bein skilningarvita-áhrif ; hann verð- 
ur að fást við fjölda af hugmyndum og hlutum, sem jarð- 
nesk líffæri hans ná ekki til: kenningin um afl hitans, 
til dæmis að taka, og um gastegundirnar, kenningarnar 
um rafmagn, um segulmagn, um efnafræðilegan skyld- 
leika, um samloðun, jafnvel skilningur hans á eternum 
sjálfum, fara með hann inn á svið, þar sem sjón og heyrn 
og snerting eru magnlaus sem beinir vottar, þar sem ekki 
er lengur neitt gagn að þeim til þess að vísa leiðina. Á 
slíkum sviðum verður að skýra alt svo sem það sé óskynj- 
anlegt, að ytra áliti ólíkamlegt, og í sérstökum skilningi 
imyndað. Samt eru þessi svið jafn-ljós og greinileg í aug- 
um eðlisfræðingsins eins og nokkur þau svið, sem fyrir 
mönnum verða í hversdagslegum athöfnum þeirra. Sann- 
leikurinn er sá, að jafnvel fyrir flestum hversdagslegum 
fyrirbrigðum verða menn að gera grein með nákvæmari 


hugmyndum, — jafnvel sú samfesta, sem efnið virðist 
hafa, þarf skýringar við, — og sá veruleikur, sem bak 
g* 


"mm 





| í / Sn “ 4 A EÐA VI a R Þa. 
| ' 
f 


——-—————— 
a 


132 





Pa 
a 


við liggur og ekki hefir einkenni efnisheimsins, verður 
| smámsaman eins verulegur og óhagganlegur í huga eðlis- 
| fræðingsins og nokkuð annað, sem hann veit. Eins og 
Kelvin lávarður var vanur að segja, þegar hann var 
í því skapi, að koma með það, sem mönnum fanst fjar- 
stæður — við vitum í raun og veru meira um rafmagnið 
| en við vitum um efnið. 
Þar sem þetta er nú svo, þá ætla eg að fara lengra og 
| segja, að af skynsamlegum ástæðum er eg sanniærð- 
ur um, að til séu verur á musmunandi stigi, ekki að 
eins vérur, sem standa lægra í stiganum en mennirnir, 
heldur líka þær, sem standa hærra, alt frá því lægsta, sem 
hugsanlegt er, upp í óendanleikann. Og eg veit af reynslu, 
að meðal þessara vera eru sumar, sem láta sér ant um 
mennina og hjálpa þeim og leiða þá, fá jafnvel af sér að 
skifta sér af því, sem í þeirra augum hlýtur að vera smá- 
munir, ef þær geta með þeim hætti aðstoðað sálir, sem 
eru að keppa upp á við. Og enn fremur er það trú min — 
þó að hún fylli mig auðmýkt að meðal þessara tignu 
vera sé sá, æðstur þeirra, sem skifta sér beint af þessari 
jörð, innan um öll ógrynni veralda í óendanlegum geimn- 
um, — sé sá, segi eg, er rétt eðlishvot hins kristna heims 
hefir ávalt hugsað um með órlátri, hjartfólginni lotningu 
og tilbeiðslu. 

Þeir, sem ætla, að dagar Messíasar séu um garð gengn- 
ir, þeir fara kynlega villir vegar: hans dagar eru tæplega 
byrjaðir. Í sálum einstakra manna hefir kristindómur- 
inn blómgast og borið ávöxt, en enn liggur við að það 
lyf hafi ekki verið reynt við sjúkdómum veraldarinnar 
sjálfrar. Undarlegt væri það, ef þessi ógurlegi ófriður 


En A sa 


oo 


a 





A 


JÖ 


skyldi efla og gera einfaldari og réttari þekkinguna á 
Kristi, og hjálpa mönnum til að gera sér grein fyrir hinni 
óumræðilegu fegurð í Mfi hans og kenningu; en undar- 
legri hlutir hafa komið fyrir; og hvað sem kirkjurnar 
kunna að gera, þá trúi eg því, að köllunin frá Kristi sjálf- 
um heyrist betur og henni verði betur sint, af miklum 
hluta mannkynsins í náinni framtíð, en hún hefir nokkuru 
sinni enn heyrst og henni hefir nokkuru sinni enn verið 
sint á jörðunni. 

Minn tími hér niðri er orðinn stuttur; það gerir lítið 
til; en eg dirfist ekki að fara héðan, fyr en eg hefi borið 
þetta vitni um þá náð og þann sannleika, sem streymir 
út frá þessari guðdómlegu veru. Yfir skilninginn á hans 
viðkvæma hispursleysi og ást á mönnunum kunna með 
köflum að hafa lagst kreddur, sem búnar höfðu verið 
til í góðu skyni, en áttu alls ekki við, og skilningurinn 
kann stundum að hafa nærri því glatast innan um þær. 
En enn eiga auðmjúkir menn og hógværir greiðan að- 
gang að þessari guðdómlegu veru, eins og þeir hafa æfin- 
lega átt. 

Samband milli sviða eða stiga tilverunnar er ekki 
bundið við skeyti frá vinum eða skyldmennum, eða við 
samræður við persónur, sem skipað verður á bekk með 
oss, — það er ekki nema lítill og sannanlegur hluti af 
sannleikanum. Í sambandi milli sviðanna er við og við 
fólgið, og stundum án þess að vér verðum þess varir, 
samfélag við tignar sálir, sem eru farnar á undan oss. 
Sannleikur slíkra áframhaldandi áhrifa samsvarar þeirri 
æðstu opinberun, sem mannkyninu hefir verið veitt. Þeg- 
ar mennirnir hafa samþýtt þennan sannleika hugum sín- 





tp " Sn - LL nr | 
Ea A a a 


134 


um, þá er í honum fólgin vissan um veruleik bænarinnar 
og um miskunnsama samúð og bróðurþel hans, sem 
aldrei leit smáum augum á þjáða menn, synduga eða lítils- 
virta ;í honum er jafnvel fólgið meira — hvorki meira né 
minna en það, að einhvern tíma kunni oss að auðnast að 
verða fyrir augnaráði hins eilífa Krists og heyra upp- 
öorfunarorð af vörum hans. 


ATA 


Er þessi Þessi er þá lítsskoðun Sir Olivers Lodge, 
lífsskoðun ljót? 2ð SVO miklu leyti, sem eg get sagt ykkur 
tra henni í kvöld. Og nú langar mig til 
að leggja eina spurningu fyrir ykkur. Ég veit, að enginn 
svarar henni upphátt í kvöld. En eg bið ykkur að hug- 
leiða hana. Og spurningin er þessi: Finst ykkur þetta 
ljót eða óguðleg lífsskoðun ? 
Það er tvent, sem mér gengur til að koma 
með þessa spurningu: Annað er það, að 
eg tel mér óhætt að fullyrða, að langflestir 
þéirra manna hér á landi, sem telja samband við fram- 
líðna menn sannað mál, hafi mjög líka lífsskoðun eins 
og Sir Oliver Lodge. Hitt er það, að afarhörðum orðum 
hefir nýlega verið farið um þá menn á prenti — og það 
úr þeirri átt, sem mér finst að sizt skyldi. 
Viðtökur máls- Þvi ter mjög fjarri, að eg sé að A urið- 
ins í Rvík. — að þeim viðtökum, er þetta mál, sem Lodge 
ber fram í bók sinni um Raymond, er 
tekið í þessum bæ. Það væri mjög ranglátt. Meðal annars 
er aðsóknin að þeim fyrirlestrum, sem haldnir eru um 


Hvers vegna 
eg spyr. 





- ðJ 


málið, ljós bending um það, að alþýða manna tekur því 
yfirleitt með góðvild. Öll fréttablöð höfuðstaðarins eru 
vingjarnleg í þess garð. Mér skilst svo, sem allur þorri 
mentamannanna sé það líka; fæstir þeirra hafa átt kost á 
að kynna sér málið til neinnar hlítar, en margir þeirra bíða 
þess,er fram kann að koma, með góðum hug. Einn flokkur 
manna finst mér sérstaklega að ætti að taka þessu máli vel. 
Það eru kennimennirnir og þeir menn aðrir, sem gera sét 
titt um að hafa áhrif á aðra í trúaráttina. En það er einmitt 
úr hópi þeirra manna, sem aðkastið hefir komið. 
I Í vetur var gefin út á prent ræða, sem síra 
fu rata Friðrik Friðriksson hafði lutt í K. F 
og ríki Satans. -Tiðrik Friðriksson hafði flutt í R. Þ. 
M. Þar var því haldið fram, að um 
þessar mundir væri verið að heyja hálfu ægilegri og 
hræðilegri hildarleik en Norðurálfu-ófriðurinn er. Það sé 
ríki Krists og ríki Satans, sem nú hafi lent í stórkostlegri 
baráttu en nokkuru sinni áður. Og eitt af þeim öflum, sem 
sérstaklega er sagt, að berjist Satans megin, og alvarleg- 
astan varhuga verði að gjalda við, er spíritisminn. Hann 
sé miklu verri en beinn fjandskapur við kristindóminn. 
Eg tók fram í fyrrakvöld, að þó að Sir 


Lífsskoðu ER a % 
enga Oliver Lodge telji sig ekki spiritista, þá 
Fa undi verða afar-örðugt að sera greinar- 

spíritistanna. "'“ lí verða a ougt að, gera greina 


mun á lífsskoðun hans og ýmissa gætinna 
og haámentaðra manna, sem telja sig í þeim flókki. Og 
vist er um það, að um langan, langan tíma hefir ekki 
tarið önnur eins fagnaðaralda um sálir spíritistanna eins 
og sú, er risið hefir út af þessari bók, sem eg hefi nú 
verið að segja ykkur frá. Vegna hvers? Vegna þess, að 


það er einmitt spíritistiska lífsskoðunin, sem Lodge er að 








ið I ai “ A SR —- E % í 
— ; = = a a sr at 5 ri JS 


ið 
a 


halda að heiminum með því mikla valdi, sem fylgir áliti 
hans og vitsmunum. Svo að þegar ráðist er á spíritism- 
ann með þeim hrottalegu ummælum, sem eg hefi nú vikið 
að, þá hittir sú árás nákvæmlega lfsskoðun Lodge, sem 
eg hefi nú gefið ykkur sýnishorn af. 

Fyrir því Spyr eg aftur: Finst nokkurum þetta vera 
ljót eða óguðleg lífsskoðun, fjandsamleg kristindómnum 
eða ríki guðs? Fa finst mönnum það gætilegt, viturlegt, 
eða samvizkusamlegt að tala svona yfir ungmennum þessa 
bæjar ? 

Nei, það er áreiðanlegt, að Oliver Lodge og þeir spiri- 
tistar, sem líta líkt á tilveruna og hann, eru ekki óvinir 
Krists né guðs ríkis. Til þess að bera þeim slíkt á brýn, 
þarf annaðhvort takmarkalausa vanþekking á málinu, eða 
takmarkalausa óhlutvendni. Það sýnir þessi bók svo ómót- 
mælanlega, sem framast verður á kosið. Og það sýnir 
ekki síður bók hans „Maðurinn og alheimurinn“, sem 
fræg er um allan heim, og næstsíðasta bókin hans, sú 
er hann ritaði um veraldar-ófriðinn. Þar sýnir hann meðal 
annars, hve hörmulega illa þjóðirnar hafi farið með 
sitt hlutverk, eins og ófriðurinn beri ljósast vitni um. 
Hann heldur því fram, að nú megi það ekki koma fyrir, 
að þjóðirnar lendi aftur í sama kviksyndinu að ófriðnum 
loknum. Hann þekkir ekki nema eina leið, sem þær geti 
farið til þess að forða sér frá því. Og aðalefnið í þeim 
ummælum hans ætið € eg Að gera að niðurlagsorðum min- 
um í kvöld: ið 

Þjóðirnar v 2 Á a Þ hvetfa aftur til 
Krists. 

















